OKTÓBERLJÓÐ 



Rtt Gunnars Dal: 

Vora 0JÓ6) 19í9 

Síluxinn og hamíngjan Cljóð) 1953 

■ 

Ködd Indlands (um indvorska hcimspeld) 1953 

Þclr spáöu í stjornumar (12 hoimspckingar Vosturíanda) 19*W 

Siinxinn og hamingjan (Uó5) 2. útg. 1954 

Sókratos (um Eríska hetmspekt) 1957 

■ 

Spámaðurlnn (þýdd 1JÓ3) 1958 
Októberljóð 1959 



GUNNAR DAL 


■ . ■ 

■ 

a 

OKTÓBERLJÓÐ 



BÓKAÚTGÁFAN NORORí 






K&pumynd: 

JÓN ENOILBBRTS 
TeiknSnggr: 

HeJRa SvelnbjömsdóUtr 

^Ðdamót: 

Pnmtméb IlX, 

Prentun: 

Prcfntemiðjtm Bdda bJ. 




I 

LJÓÐ tR VERU 




4 



TENINGUM KASTAÐ 


Hér er teningum kastað. Síðasta brú þín er brotin, 
brúin, sem hinzta undankoma þín var. 

Á hólminn er komið umf lotinn elf u dauðans, 

v * 

og örlögum þínum vei’ðurðu að mæta þar, 

Upp með sverðið. Þér undankoma er engin, 
og aftur ei snúið þú getur frá þessari stund. 

Með lífið að veði þú gengur á hólm við heiminn 
ogh örfar ei þaðan — nema á dauðans fund. 










KASTIÐ EKKI STEINUM 


Kastið ekki steinum 
í kyrran sjá. 

Dvelur ógn 1 dimmunni 
djúpunum frá. 

Gárið ekki lognsæinn, 
en gleðjizt yfir því, 
að himinninn getur speglazt 
hafinu í. 






ÚTGEFANDINN 


Hann heilsar, brosir og kinkar kolli, 

— kunningi og vinur manns. — 

Og svikna vináttu sína dylur 
með svipmóti hræsnarans. 

Góðmennskan og greiðasemin 
er gríman hans. 

•> •> • “• •• • - ^ 4 ^ i* • »>• 

* 

Þótt bróðurþel hans þér bregðast kunni 
baráttu þinni í 

og traust þitt á vininum takmarkist nokkuð, 
taktu ei mark á því. 

Hann sver þér að bæta svikin gömlu 
og svíkur á ný. 

• • */ - 
■ 

Sem framliðnir svipir fariseans 
fara og koma þeir enn 
með hátignarsvip og háðsglott í laumi 
heilsa og kveðja í senn. 

Hálfir kunningjar, hálfrr vinir, 

— og hálfir menn. 


KVÆÐI UM POLL 


Á bláum bjortum himni 
bústað drottins í 
lék sér ljósa daga 
lítið sumarský. 

Og aðdáendur þínir — 
allir fara þeir 

E 

framhjá f orarpolli 
fylltum sandi og leir. 

En gæfulausa guf a 
við gráan rennustein. 

Úr forarpollum jarðar 
þú ferð til himins — hrein. 


10 



FRIÐUR 


Kom friðargyðja, milda bjarta móðir, 
í mjúka arma tak þú barnið þitt 
og liljuhvítum legg að br jóstum þínum 
í ljúfum draum — og sefa hjarta mitt. 
Þú mikli andi alheims, lát mig finna 
að ég er einn af dropum vatna þinna. 

i- 

Lít þú til mín ástaraugum bláum 
eilífð þinni, ljúfa gyðja, frá. 

Á rökkurströnd af stjörnuljósum himni 
stígðu hljótt, og dvel þú jörðu á. 

Úr djúpum þínum drauma lát þú skína, 
svo dýrð þín lýsi alla veröld mína. 



TIL ÞlN 


Nú vil ég með þér vaka 
vornótt rökkurljósa. 

Anda ilmi þínum 
o g angan hvítra rósa. 

1 augum þér og örmum 
eldinn bjarta finna 
og bergja í blómaangan 
bikar kossa þinna. 

Svartir lokkar liðast 
um ljósa vanga þína. 
Undir enni björtu 
augun svöi"tu skína. 

Og brjóst þín liljuljósu 
laugast kvöldsins bjarma. 
1 faðmi bjartrar nætur 
ég fell 1 þína arma. 


12 



Alsæll forðum undi 
ég eina nóttu hjá þér, 
o g okkar ævintýri 
enginn tekur frá mér. 

Mér gleði þína gafstu, 
þú gafst mér eldinn bjarta, 
ástír þínar allar 
og auð þins konuhjarta. 

Langar nætur líða, 
ljósir dagar renna. 

Astir þínar ennþá 
í æðum mínum brenna. 

En gleði min er gengin, 
grætur nóttin svarta. 

— í gröf þinni eru grafnir 
gimsteinar míns hjarta. 




13 




Á JÓLANÓTT 


Hver blundar rótt og blítt í húini nætur? 
Barnið mitt, þú sefur vært í nótt. 

En úti vakir einhver sem að grætur 
sín örlög, barnið mitt, en sof ðu rótt. 

Þér yfir vakir ástarstjaman bjarta, . . 
og augu mild þín gæta, vinur minn, 
því auðmýktin, sem er 1 þínu hjarta, 
hún opnað getur sjálfan himininn. 

Þig dreymir, bam mitt, — blikaí norðurljósum 
svo bláar stjörnur næturhimni frá. 

Það fellur niður regn af hvítum rósum 
á rúðu litla stokknum þínum hjá. 
í dýrð, sem aðeins draumalönd þín geyma, 
þar drottning næturinnar hljóðlát fer 
og opnar hulda ævintýraheima, 
sem aðeins voru byggðir handa þér. 


14 






Hún kemur til þín, hvítar rósir anga, 
og krýpur engilbjört við stokkinn þinn. 

Hún þrýstir mjúkum koss á munn og vanga 
og mildar hendur strjúka þér um kinn. 

Hún hvíslar að þér: Hvíl 1 örmum mínum, 
að kynjaströndum nýjum þig ég ber. 

Ó, bam mitt góða, gleym ei draumum þínum, 
— geym ævintýrið vel 1 hjarta þér. 



15 



■* 




II 

MYNDRÍM 






MYNDRÍM 


Rósfingruð eins og miðnætursól 
kom Venus út í daginn. 

Föl eins og morgunmáni 
fer Venus út 1 nóttina. 

s 

Dísirnar 

leituðu að vöggu gleðinnar. 
Vofur fegurðarinnar 
leita að gröf sorgarinnar. 

Ég leit í spegil líf sins 
og sá mynd mína. 

Ég lít í spegil lífsins 
og sé skugga þess. 


19 







HIÐ FULLKOMNA 


Þegar ég var ungur 
leitaði ég hins fullkomna ljóss 
ofar öllum litum. 

Þegar ég var ungur 

leitaði ég hins fullkomna söngs 

1 djúpum allra ljóða. 

B 

■ 

¥ 

m 

| 

Og himnesk rödd 
úr d júpi þagnarinnar 
sagði: 

B 

Barnið mitt! 

1' i 

I 

Blik draumsins 
í auga veruleikans 
sé ljós þitt. 


20 



Niður eilífðarinnar 
í eyi-a dagsins 
sé söngur þinn. 

Barnið mitt! 

Horf ðu ekki í sólina 
til að sjá ljósið! 


21 



Vor. 

Ég elska. 

Orð hennar voru ilmandi, 
eins o g rauð og mjúk blöð, 
sem opnast 
o g verða blóm. 

Vor. 

Ég elskaði. 

Örð hans voru ilmlaus, 
eins ogf öl og visin blöð, 
sem falla 
og verða mold. 

■ 

Hún dansar 
o g svignar mjúklega 
í vorvindum sinnar fyrstu ástar. 


22 









Hann bíður, 

— stirðnaði fastur 
1 vorinu, seml eið. 

Himinninn sér og þegir, 
en jörðin er blind og syngur 
grænt 1 jóð sefsins 
úr svörtu hjarta moldarinnar. 



23 







OKTÖBERUÖÐ 





VíV J 1 T^rM H 


MORGUNN 


Austurhimni á 
Bygló hár sitt greiddi, 
o g rósalíni rauðu brá 
hún rekkju sinni hvítri frá 
og nýjan dag í nakta arma seiddi. 

Hann söng þér ástaróð. 

0 g sólregn féll á svarta jörð, 
þar sáinn akur stóð. 





DAGUR 


Nú Dagur rís í heiðri himindýrð 
og hár þitt, Nótt, með geislafingrum strýkur. 
Þar demantbjörtum augum upp hann lýkui’ 
og þú roðnar, dökka Nótt, — og flýrð. 

í gervi skálds býr Söngvagyð jan sig 
og svönum hvítum niðrá jörðu ekur, 
hún með sér ljóss og loftsins þegna tekur 
og Ijóði sínu, Dagur, krýnir þig. 

Og Jörðin vaknar, opnar augu sín, 
um andlit hennar leikur daggarsindur, 
um glóbjart hárið blómasveig hún bindur, 
um brjóst og arma fellir himinlín. 

Og Straumagyðjan verðui’ rauð sem vín. 

— Þú varír þyrstar niðrað henni teygir. 
í mjúkan faðm hún seiðir þig og segii’: 

— Kom, sævardjúpin bíða líka mín! 



Þú fagnar, Dagur. — Ástir ykkar sér 
þín álfaþjóð og geislafótum stígur 
um blóm og kvist og fram á veginn flýgur 
og fléttar dýrlingsbaug um.höfuð þér. 

Svo björt um mannheim morgundýrð þín skín, 
í maídögg þinni barm sinn rósir lauga, 
og vöggubarnið rifar annað auga 
og undrast hálft í hvoru forlög sín. 

En gyðja fljótsins hefur heillað þig, 
þú henni með 1 aftanskini stígnr 
á næturstrÖnd, — í opna arma hnígur. 

— Svo áðui‘ lét hún fleiri kveðja sig! 

Sjá hér þitt rekkjulín er rauður sær. 

Úr reköldum, er flutu tóm að sandi, 
hún býr þér skip. — Svo leggur þú frá lándi 
til legstaðar, sem engin minning nær. 


29 



KVÖLD 


Aftanhimni á 
andi næturinnar 
þeysir mánaf jöllnm frá. 

Feykjast haustský apalgrá. 
Blundar litli anginn ömmu sinnar. 

Kvöldið komið er. 

Með vestanblænum bylgja þung 
um bleikan akur fer. 





NÓTT 


Um eilífð stíga líf og dauði dans 
og dansa saman inn í hugans lönd 
og vekja bárur þær í brjósti manns, 
sem byltast upp að næturinnar strönd. 

m ■ 

Þá byrjar skáldið enn sitt kvæðakver: 

— Það koma spámenn jörð og himni frá, 
í húsi skáldsins veig þeir velja sér 
og vaka með því fulli sínu hjá. 

Það opnar list og söngvum sína höll, 
það sjafnardísum skálar háborð við, 
unz vizkugyðjan gengur himinf jöll 
og guðinn sjálfur opnar lokuð hlið. 

í himnaríki öll þau ganga inn, 
og engill draumsins biður skáldið þar 
að skapa að nýju heim og himin sinn 
um hljóða nótt-- og spá í stjörnurnar! 

31 

i • 

i 






JÖRÐ 




Ógnaheimur, ægiveldi dauða, 
eldahafrót, bylting, stjaman rauða, 
heimskríngla, sem brann i eldi öll. 

— Svo hófstu, jörð mín, för á vetrarvegi, 
vígð i eldi móti nýjum degi. 

Rauðu leiftri sló á logaf jöll. 

41 

Skírð til stríðs og verka stórra varstu, 
veröld dýrs og manns á örmum barstu, 

— og blóðug fæddist bylting þeii'ra hver. 
Hærra gervi hverju lífi bjóstu, 

úr hverjum neista reginelda slóstu, 
því birting guðsins bíður eftir þér. 

i- 

- • 1 

1 smiðju þinni glóir gullið rauða, 

þar gervi ný þú slærð úr eldi og dauða, 
og skapar nýjan kynstofn — nýja menn. 
f rústum týnast rauðir minnisvarðar, 
rísa af grunni bandaríki jarðar. 

— En mannkyn þitt, ó jörð, er ófætt enn. 

32 








SÆJR 


Milt og rótt 
sef ur sær 
1 silfurljósi nætur, 
brotna log 
kóralhvít 

1 kristalöldum lætur. 
Sævarhjartað. hraðar slær. 
Hlusta, jörð, þér brjósti nær 
á æðaslátt 
og andardrátt. 

Þig kyssir vatnavör. 

33 






Ég er útsær af draumum, sem upp til þín stígur, 
útsær af vængjuðum áraumi, sem flýgur 
yfir þig, jörð mín, á óttunnar himni 
og yrkir þér ljóð sín í regni og vindum. 
Sæbrjóstið lifnar þá, lyftist og hnígur, 
en lágróma jörðin í eyra mér hvíslar: 

— Hvert ætlar þú náttský á óttunnar himni, 
sem eilífar stjörnurnar hverfa mér lætur? 

— Og úrsvalur vindurinn yfii* mér grætur 
útsæ af tárum. — I regni og straumum 
aftur ég hrapa í útsæ af draumum. 

llm kóralhaf 
og sólarsæ 

söngvagyðjan stígur. 

Gullfingruð 

geislahönd ' 

um gígju hennar flýgur. 

Sævarhjartað hraðar slær. 

Hlusta, jörð, þér brjósti nær 
á æðaslátt . 

* 

og andardrátt. 

Þig kyssir vatnavör. 

Um heimsríkið sokkna mitt helmyrkur streymir 

í hjarta míns djúpi, sem lykilinn geymir 

■ 

að grafreitum aldanna, gimsteinum djúpsins, 
gimsteinum djúpsins, sem ekkert fær numið 
annað en dauðinn. — Og alda mín gleymir 
öllu, sem hi*ynur og* skolast í djúpið. 
Mannarahöllunum, sögum og söngvum, 
siðunum, tnínni og spekinrti fornu, 


34 



drauminum týnda og dögunum horfnu. 

— En djúpið er minnugt á sólir, sem slokkna, 
himin, sem myi’kvast, og heimsríkið sokkna. 

Sjöstjarnan 

sæinn á 

■ • 

silf urregni grætur 
og demantglit 
á dauðamyrk 
djúpin fálla lætur. 

Sævarhjai*ta, sofðu rótt 
1 sjöstjörnunnar ljósu nótt 
í dauðaþögn 
dularmögn 
djúpsins lyfta þér. 

* • 

Ég er útsæf af myrkri á sökkvandi söndum, 
særoki hrapandi á rjúkandi ströndum. 

Ást mín þar brotnar 1 brimhvítu löðri 
við brjóst þín og ólgandi sogast i djúpið, 
og myrkur þess fyllist af minningum sárum. 
ö, máni og stjörnur, hví elska ég landið, 
auglit þitt, jörð, sem um eilífð mér verður 
ókunnur heimur og f jarlægur draumur? 
ö, jörð, ég er villtur og stórhöggur sti’aumui*, 
straumur af svipum og hafdjúpsins öndum, 
sem landnámsins bíða á sökkvandi söndum. 


35 





HIMENN 


Tze út í nóttinni og auðninni undi —. 

Þar óx út úr dauðanum lífseikin bjarta, 
og rætumar grófust í sandana svai*ta, 
en silfurregn mánans af blöðunum hrundi. 
Og þögnin í laufkrónu lfftrésins gisti 
og ljóð sín þar hvíslaði á stjarnanna tungu. 
Djúpbláar klukkur í kvistum þess sungu. 

1 krónu þess náttaðist eilífur friður. 

Sem goðkynjað líf ofar gröfum og dauða 
af greinum þess losnaði aldinið rauða 
og féll gegnum októbernóttina niðui’. 

Tze reit þar kvæði með kínverskum stöfum, 
sem kóralbjart musteri Himninum reisti. 

— Þar örlagaflækjur hans elífðin leysti 
á eyðimörk spekinnar fullri af gröfum 
vísdóms og fræða, sem urðu þar úti. 







Á eyðimörk spekinnar fullri af beinum 
undir líftrésins eilífu greinum, 

— í auðninni fullri af spámannagröfum, 
gróf hann upp líftrésins rauðhvítu rætur. 
í rökkvaðan sand hinnar austrænu nætur. 

Tze reit sitt kvæði með kínverskum stöfum. 

Októbervindar í sandinum sungu 
síðan það kvæði — og brot þess má heyra 
í hambrigðum mörgum hvei*t hlustandi eyra, 
því hljómfall þess geymdist á vindanna tungu. 
Hvert oi’ð þess sem logi af loga var sleginn 
og leiftrin í kliðmjúkri hrynjandi brunnu 
og saman við lífið og söngva þess runnu, 
er silfurduft stjarnanna um nóttina hrundi: 

— f líftrénu jarðneska leiftraði andinn 

p 

í ljóðinu um himininn skrifað 1 sandinn, 
er Tze út í nóttinni og auðninni undi. 


37 - 




LÍP 


Líf? 

Vegurinn rauði. 
Vegurinn hvíti. 
Dauði? 

Dauði? 

Vegurinn hvíti. 
Vegurinn rauði. 
Líf? 


38 








TVÖ BLÓM 


Það er — 
hið rauða blóm. 

Mitt í draumarósum dökkum 
á dauðafljótsins holu bökkum 
líkt og logi rís. 


Hann var — 
hinn grái steinn. 

Eldsins rauða ægiveldi 
aleinn huldi skuggafeldi. 
— Hvaðan komstu, blóm? 


39 











Hún var — 
hin myrka mold. 

Upphaflegast er „hið dauða". 

— Hvi óx á jörðu blómið rauða? 

— Hvaðan komstu, líf ? 

Hvað kom — 
sem eigi var? 

Fæðing? „Dauði“? Framrás? Hröpun 
Fullkomnunin? Eyðing? Sköpun? 

— Upphaf eigi var. 

Allt var — 
bar eilífð frá. 

Sjónhverfing um öróf alda 
augað lítur þúsundfalda. 

— Líf og andi er. 


Það er — 
hið hvíta blóm. 

Mitt í reit af liljum ljósum 
hjá lífelfunnar silfur-ósum 
— hið hvíta bjarta blóm. 


40 





FLJÓTIÐ RAUÐA 


Hríng sinn allan aldur fer 
um andlit heimsins fljótið rauða, 
fullt af lífi — fullt af dauða, 
feikn og eitri drekkt í þér 
úr ásýnd heimsins er: 

Þú, jörð, í fljótið falla lætur 
feigðarstraum um þungar nætur 
og skarlatsdökkar skuggaár. 
Skolast opin sár, 
er harma sína heimur grætur. 
Hrynja blóðug tár. 


41 




Hring sinn allan aldur fer 
um andlit heimsins fljótið rauða, 
fullt af líf i — fullt af dauða. 

Fegurð lífsins skráð af þér 
á andlit heimins er: 

Þér andi himins yfir flýgur, 
í öldur þínar dýrð hans hnígur 
og breiðist brjóst þín á, 

Bros þitt lifnar þá 

* • 

í augum þér og aftur stígur 
ásýnd heimsins frá. 

Þar sem rýkur rauður þeyr 
á rökkurmótum lífs og dauða, 
fellur áfram f 1 jótið rauða 
um fai*veg sinn úr dökkum leir. . 

Og, jörð, þinn rökkurreyr 
dökkri vör í djúpið sekkur. 
drekkur líf og þorstann slekkur. 

Og, jörð, í blakkan bakka sinn 
sig brýtur fljótið inn, 
með rauðum vörum dökkan drekkur 
— dauða þinn. 


42 




HÖLLIN HVÍTA 


I miðju kóngsríkinu kóralhöll 
á kletti reist í þymiskógi stóð 
(Hugmyndir vér nefnum þessa þjóð) 
og þyrnigreínum dökkum huldist öll. 
Innan hennar kynjabirtu brá 
um bláan sal, er þakinn speglum var. 

Og líkt sem eilíf ð ætti heima þar 
engir veggir sáust neins staðar. 

Og yfir salnúm kristalhvelfing lá. 

— En koldimm nóttin gisti þennan skóg. 
Og þarna inni í salnum sálin bjó. 


43 




Þessi myrki skógur Maður hét. 

Margt og háreist vits og kennda tré 
gnæfði þar og huldi hennar vé 
og höllina í skuggann falla lét. 

Margt rökkurblóm um skógarsvörðinn skreið, 
og skuggagróður bleikur fallinn lá 
í flækjum hennar hallarþrepum á. 

Þar höggormstungur léku til og frá. 

Við dyrnar þyrping svartra svipa beið. 

En sálin stóð við hallardymar vörð 
og horfði döpru auga á dimma jörð.- 

í þúsund speglum leit hún sjálfa sig 
og sagði við mig: „Skógurinn ei*t þú! u 
Svo hratt hún niður sinni hallarbrú 
og henti kyndli sínum inn í mig. 

Um kristalþök og kóralveggi rann 
kynngiregn sem drypi af viðum blóð. 

En undir þaki sínu sálin stóð 
og sá til himins, meðan ægiglóð 
í felldum villiviði mínum brann 
og villulaufin gömlu féllu dauð. 

En þá varð liljan h\nt og í'ósin rauð 


44 



HINN ÓÞEKKTI GUÐ 



Að baki línu og lita 
sem litningur stóð 
í efnisheimi hulin 
hugmyndaþjóð. 

Sjá, straumur af hugmyndum, 
stormar af sálum 
um stjarnhveli fer. 

— f storknandi málmgrýti 
steyptar myndir 
steinsálii’ skapa sér: 
Hugmyndir sendar 
úr heimi andans, 
huga þér, 

gerandi alls, sem er. 







Koma frumheimar. 

Bíða blómheimar. 

Koma blómheimar. 

« 

Bíða dýi’heimar. 

Koma dýrheimar. 

Bíða mannheimar. 

Koma mannheimar. 

H 

— Enn bíður þú. 

Hver hugmynd, sem vakir 
í vitund þinni 
og vera skapar sér, 
óðal sitt á í þér 
gerandi alls, sem er. 




STJARNA SPEKINNAR 


Öll speki manna er stjarna ein, sem snýst 
í stórum hring um þig og möndul sinn, 
heimsól hjört, og líf og logi þinn 
lýsir henni og gegnum ský vor brýzt. 

— Um aldaraðir öðrum megin býr 
eyðinótt þar hálfur máni fer, 

en sólfar bjart á hinum helming er, 
þar heiðríkjuna nótt og þoka flýr. 

Svo hálf í rökkri hálf i ljósi er 
heimskringlan, er markar stjörnu þá, 
er snýst í hring um djúpin dularblá. 

— En dægur hvert er aldalangt hjá þér. 



Á stjörnu speki vorrar allt sem er, 
er endurkoma þess sem fyrrum var: 
Sama skin og sama skýjafar 
um sömu stjörnu heimsins aldur fer. 
Og sama ljósfley sömu ströndum nær. 
Sól, er hvarf urri aldir, skín í dag, 
og strengir hennar leika sama lag 
og leikið var á hörpu vora í gær. 

En eflaust, systir heimska, heldur þú, 
að hugsun vor sé stærst á þinni öld, 
að endir hennar sé þitt ævikvöld, 
að aldrei verði að dýpri miðum sótt. 

— Hve kynslóð mín var sæl í sinni trú, 
að sólin skini bjartast — okkar nótt. 


48 


• .h . -m % 


m. 




HRYNUR LAUF 

$ 

■* m 

Að fótum jarðar fellur nótt og grætur. 
— Fegurð þín af leiði sínu stígur, 
svipur hennar fomar leiðir flýgur, 
flögrar inn í rökkurheima nætur. 

t 

Hrynur lauf i haustskóg minninganna, 
horfið sumar rauðum blöðum þekur, 
og yndi mitt, sem ekkei*t framar vekur, 
undir sínum mjúka feldi grefur. 

Stíga tregans ungu álfafætur 
á allt, sem hér í þessum skógi sefrn*. 

Að .fótum jarðar fellur nótt og grætur. 

Hrynur lauf 1 haustskóg minninganna. 
Hálfur máni skín á blöðin auðu, 
blöðin visnu, blöðin föllnu, rauðu, 
sem blóði eru skráð úr hjörtum manna. 
— Hvar er hlátur sumarsins og söngur, 
sóldagar, er hvíldu á brjóstum þínum, 
næturaar, er skýldu í skugga sínum 
skai’latrauðri vör og augum ljósura? 

— Laufin falla, dökknar draumaborgin. 
Dísii’ mínar saf na bleikum rósum, 
Minningin og systir hennar — Sorgin. 

É 

49 


CflCi 



SFENXINN OG HAMINGJAN 


Steinlíkan Sfinxins á eyðmörk dulri og dökkri 
af draum sínum vaknaði um októbemóttina miðja 
við mansöng í lofti — og" mjúkfingruð hamingjugyðja 
margráan steinf jötur leysti í óttunnar rökkri.. 
„Svefnþunga villidýr, maður og goð“, ságði gyðjan. 
„gakktu af stallinum leystur úr álögum þínum. 

Þér manngend flyt ég úr f orlagabirgðunum mínum. 
Fylgdu mér héðan. — Til bláskóga gleðinnar sný ég. 
Þar gróðursett töfrablóm mannlegrar hamingju hef ég. 
í höllinni þrilyftu, djúpt inn í skóginum bý ég. 

Þér höllina þrílyftu, aðsetur gleðinnar, gef ég“. 






Gullf iðnið hamingjan sveif yf ii’ söndunum auðu 
með Sf inxinn í faðmi í rökkri hinnar jarðnesku nætur. 
Þangað, sem ástin í bláskógum gleðinnar grætur 
glithvítum perlum, sem falla af blöðunum rauðu 
á sólblómi lífsins, er f egurðin gullbros sitt gefur. 

— Gyðjan og Sfinxinn þar stigu að höllinni niður. — 
Þar hljómaði um súlnagöngm júkur og ki’istaltær kliður. 
Kynlegar manbjöllur hljómkviðu gleðinnar sungu. 

I laufkrónum trjánna á silfurgrein sólaldin héngu. 

—Sfinxinn og hamingjan luku upp dyrunum þungu. 

1 höllina bláu í stjörnuskóg gleðinnar gengu. 


Þar töfralag blóðsins á hvatanna strengi var slegið. 

— Við Slátrarans háborð að dýrðlegri veizlu var setið 
og lífið í gómsætum krásum og munaði metið. 

Af Mammoni leitt var til sætis og skotsilfur vegið. 

Þar Fegui’ð og Ást voru þemur, sem skenktu á skálar. 

— En skuggar um rósir og silf urker gleðinnar liðu, 
skriðu um ásjónu Grafarans, brostu og biðu. 

—Nýr bikar var drukkinn. 1 salnum var leikið og hlegið. 
Og dísin, sem hæðinni neðstu í höllinni réði, 
hóf þar upp dansinn 1 villtri og nakinni gleði, 
og töf ralag blóðsins á hvatawna strengi var slegið. 


Burtu úr dansinum gengu þau Sfinxinn og gyðjan 
gleðinnar stiga og iirundu upp dyrunum læstu 
með fórnina að lykli og héldu á hæðina næstu. 
Hamingjan leiddi þar Sf inxinn í töf rasal miðjan, 
þangað, sem öllu á altari hjartans var fómað, 
og ástin og f egurðin líf inu dýrð sína gáfu. 


51 



Þar dráumarnir gullnu á brjóstunum svanhvítu sváfu, 
og silf raðar perlui’ um gullhörpu daganna hrundu. 

Þar glataðar ásth*, sem komu í brotum og brestum, 
blómin sín týndu á altari gleðinnar fundu. 

— En sárfáir rötuðu hingað af gleðinnar gestum. 

Hrynur um kristalþök alstirndrar októbemsetur 
óttuskin mánans á hallarþök gleðinnar niður. 

Þó b jartar á hæöimii efstu skín ódáinsf riður. 

Þar eilíf ðin ríkir og hönd hennar verða þar lætur 
þúsundir sólna og hehna að hljómd júpri f iðlu, 
sem hamingjan strýkur með vizkunnar einf alda boga. 
Og tónamir fljúga um veraldh, leiftra og loga, 
líða um tímann og skuggastig daganna rekja 
niður að andliti heimsins í óttunnar rökkri 
og aftur af löngum og kynlegum draum sínum vekja 
steinlíkan Sf inxins á eyðimörk dulrí og dökkri. 



52 



ÓRlMUÐ LJÓÐ 




VíV J 1 T^rM H 


AÐ STRlÐI LOKNU 


Og loks 

höldum við heim 
að stríði loknu 
skjálfandi aumir menn 
sem týnt hafa 
vitfirringu sinni. 

Um öræfaleið 
undir stjarnlausum himni 
gengur kynslóð mín 
mót örlögum sínum 
í þokunni. 


55 


Þt SEM ÁTTIR ALLAN HEIMINN 


Þú sem áttir allan heiminn 
að vinna 

o g engu að tapa nema hlekkjunum. 

Með eigin höndum 
hlóðst þú fangelsið 
til verndar frelsi þínu. 

Og blindir hnefar þínir 
berja 

að dyrum reiðinnar, 

því á mynd þína af heiminum 
vantar þig sjálfan. 



SJÁ ÞESSI EAUÐU SKY 


Sjá þessi rauðu ský, 
sem skopast 

að bláum f jöllum okkar. 

Þessi rauðu ský 
í lánsklæðum f jarlægrar sólar 
skopast að hvítum jöklum okkar 

o g anda norðursins 

sem hvílir með draumum sínum 

undir mjöllinni, 

öllu, sem þér var gefið — 
til að gleyma. 


57 ' 









ÞAR, SEM SPEKINGARNIR ... 


Þar sem spekingarnir 
söfnuðu slagorðum ái’anna 
eins og sprekum úr skógi 
hinna dauðu sanninda, 

þar óx fegurðin 
í einföldu hjarta þínu, 
fullu af frjórri villu. 

Og blóm þín opnuðust 
í bláu undrí vorsins. 

Og þú kraupst niður 
og kveiktir eldinn að ný ju. 


58 


SOFIÐ ÉG HEF 


Sofið ég hef 

hjá vötnum gleymskunnai’ 
í örmum ástvinu minnar 
þar sem bikar lifsins 
er f ylltur 

o g skál hamingjúnnar • 
tæmd. 

Bræður mínir og systur, 
lífið er skip sem siglir 
inn í þoku tímans 
og blár fugl sem f lýgur 
ofar þökum heimsins 
inn 1 óoi’ta veröld. 


59 


Tii einskis leitar þú 
að týndu andliti 
á hálum öngstrætum hjartans, 
að stjörnu 
1 rauðri þokunni 
og perlu 

í skel þagnarinnar. 


60 




FORMAÐUR ÚTHLUTUNARNEFNDAR 


Formaður úthlutunarnefndar 
er réttlátur maður 
og gormælið gerði hann frægan. 

Spámannlega 
klappar hann á kollinn 
á svöngum börnum guðs. 

Og orðin stíga í brjósti hans 
eins og loftbólur í hvítrí skál 
og springa út í eilífan bláinn. 


61 




AÐ KOSNINGUM LOKNUM 


Yfir fallandi vötnum næturinnar 
flýgur svartur fugl 
hjarta míns. 

Eylendan mín hvíta, 
nú er hátíð í borginni. 

i- 

Það var eitur í blóði 
hins dæmda skógarmanns 
í Drangey. 

0, Eliot! 0, Garcia Lorca! 

Ný kynslóð heldur 
út á eyðimörkina. 


62 



Hverfið með okkur 
inn í skugga 
hinna rauðu kletta. 

Það var gestrisið hús, 

húsið okkar á Grettisgötunni 

þar sem lögreglustjórinn okkar fæddist. 

4 ■ 

| 

Þeir sem krossfestu andann 
halda veizlu 1 borginni. 

Og eitrið rennur 
inn 1 blóð þeirra. 

Það er hátíð í borginni 
að kosningum loknum. 

Islendingur, bráðum ert þú ekki lengur þú 
og átt ekkert land 
til að selja. 

Yfir fallandi vötnum næturinnar 
f lýgur svartur fugl 
h jarta míns. 


63 




r- ■ h 


V 

RlMUÐ UÖÐ 




4 


\-:<V H 



1 BYRJUN ÞINGS 


Með tómleik þúsund ára í augum 
öldin velkist giftusmá. 

Suma ærir Ameríka, 
aðra blindar Rússíá. 

Hvei*t afrek, bróðir, ætlar þú að vinna? 
íslendingur, lít til f jalla þinna. 

Oss sviku vorir blindu bræður 
á baráttunnar hættustund 
og fyi*ir hernáms silfur seldu 
þeir sálar vorrar eina pund. 

Hvert afrek, bróðir, ætlar þú að vinna? 
Islendingur, lít til f jalla þinna. 


67 



Um þeirra smán og smáu sálir 
smalinn Ótti heldur vörð. 

Fleira er af feitum sauðum 
en forystu í þeirri hjörð. 

Hvert afrek, bróðir, ætlar þú að vinna? 
íslendingur, lít til f jalla þinna. 

1 staðinn fyrir stóra anda, 
snillinganna list og vit, 
flæða um byggðir Islands allar 
atómþrugl og glæparit. 

Hvert afrek, bróðir, ætlar þú að vinna? 
íslendingur, lít til f jalla þinna. 

Skalt þú einnig, Islendingur, 
arfi neita fÖður þíns 
og selja fyrir glys og glingur 
hinn gamla lampa Aladdíns? 

Hvert afrek, bróðir, ætlar þú að vinna? 
íslendingúr, lít til f jalla þinna. 

Hvar er stolt þitt, íslenzk æska? 

Skal ísland f alt á þinni tíð? 

— Hin aldna sveit er einskis virði, 
okkar bíður þetta stríð. 

Hvert afrek, bróðir, ætlar þú að vinna? 
íslendingur, lít til f jalla þinna. 


68 




KVÆÐIÐ UM MANNINN 


Máttug er hönd þín og blóð þitt er blátt, 
og blindur er kraftur þinn, 
og auðlegð og völd þín og heimska þín hrópa 
í himininn. 

I daganna andardrætti 
felst dauði og píslarvætti. 

Þín hugsjón er fögur sem madonnumynd, 
þú mænir til himins og trúir á guð 
og sekkur 1 synd! 

■ 

Þín kynslóð sem hálmstrá með fljótinu fer, 
og ferð þinni stjórnar, — hver? 

— Verk þitt er engill og vilji þinn stjama 
í veröld hér! 


69 



Þú dæmist af þínum dómum, 
ei drottnum né lúðrahljómum. 

Lyft frelsisins byi'ði, þótt byrðin sé þung, 
og berðu hana djarfur því veröldin er 
ennþá svo ung. 

Þú himneski andi í helblindum lerr, 
hann hamingja og smán þín er. 

Hann risastór musteri og ræningjabæli 
reisir þér! 

Sjá spámenn hans grófust gleymsku 
og gáfui’ hans urðu að heimsku. 
Mótsögn og villa var æði hans allt, 
en ókunnan himin og framandi jörð 
þú skapa skalt. 



SKÁLDIÐ 


* 

Wthýst var mér, vina mín. 

1 landi kuldans kveðið hef ég 
og kvæðabrot mín smá því gef ég. 

En úthýst var mér vina mín, 

og verðlaust pund 1 jörðu gref ég. 

■ 

Bikar skálds er brothætt gler. 

„Burt með hann“, kvað f jöldans dómur, 
en bix)ta minna endurómm* 
svo undarlega hjartað sker, 

M. 

- 

er söngur dags er syngur aldrei meir 
á sólarlagsins rauðu vönim deyr. 








Kom þú héðan, hjarta mitt, 

þangað burt, er sorgin sefm* 
og söngur tregans þagnað hefui*. 

Kom þú héðan, hjarta mitt, 

hús ei land mitt skáldi gefur. 

Veröld okkar, vina mín, 
vakir út við draumsins strendur, 
þar sem hvorki styrjöld stendur 
né stjarna falskra vona skín, 

11 

en söngur dags er syngur aldrei meir 
á sólarlagsins rauðu vörum deyr. 










KRISTUR I GRASGARÐINUM 


Þung er mér vakan 1 þögn minnar örlaganætur. 
Þróttlausii' postular orðsins mér sofa við fætur. 
fívað heldur tryggðir við borg mína brotna og auða, 
við borg þína, faðir, sem eldvígslu himnanna skírist? 

— Þú biður mig drekka úr kaleiknum ógæfu og ógnir, 

allra er sofa í Grasgai’ði myrkurs og dauða, 

alls þess sem grætur í Grasgarði myi’kurs og dauða. 

Fyi'st hann er minn faðir og 1 jós hinnar niðdimmu nætui* 
sem niður í moldina sett hefur hjai*ta síns rætur 
og lætur þær vaxa og graf a sér líftrésins brunna, 
sem ljósaldin stjarnanna næiir á myrkursins gi'einum, 
—þau remmu þess drekka og gera að sætleika sínum — 
þá synduga nótt lát mig bikar þinn drekka til grunna. 
Lát mig sól þína verða og svartnættið drekka til grunna. 




NÓTT Á SINAI 


Lík var ást þín ljúfu kvæði, 
ljósperlu á veikum þræði, 
sem mær við brjóst sér ber. 
Sandsins heitu nátta nauztu, 
og nakin gullna hlekki brauztu, 
og gullkálf gerðum vér! 

Meðan f jallið Móses gistir 
mun ég di’ekka, er mig þyrstir 
í dan si hins gullna glaums. 

Fylgi aðrír fordómunum 
fariseum, ambáttunum 
í borg hins dauða ch’aums. 

j 

Lík er ást þín ljúfu kvæði 
ljósperlu á veikum þi’æði 
er blikar heið og hrein. 

Fyrh’ steina f jallsins dauða 
færðir þú mér eplið rauða, 
sem grær á tregans grein. 

74 







f 



LJÓÐIÐ UM ÁSTINA 


Af dætrum vorsins fæðist ástin fyrst 
og fögnuð nýjan syng ur rauðri jörð: 

hið mikla ljóð, sem ekkert skáld fær ort, 
og óð þess blóðs, er fyllir hjarta vort 

af þrá og þakkargjörð. 

■ 

Hver sem þér mætti, getur aldrei gleymt, 
sem gleði þína og sorg í hjarta fann, 
sá blik þitt, tár þitt, bros á konuvör, 
er brjóst þín risu og hnigu mjúk og ör, 
og sól til sævar rann. 

* 

Þú sem af dætrum vorsins fæddistf yrst 
og fegurð andar létt á kvist og grein,- 
nú leiddu þau, sem áður úthýst var, 
til Edéns heim. — Vor paradís er þar 
sem ástin ríkir ein. 


75 



VIÐ GANGES 

(Sumir Indverjnr trua, atl Ganges ejgi upptöic <dn á himni, o Z íalll 
aítur tll uppbafs síns Þess vegas senda þcir þangatS 
ÍÓmir sírrnr meÖ flJótinuX 


Asja 
0, Asja, 

er órór hugur þinn? 

Þú horfii' fljótið helga á, 
sem hamingjan það fellur hjá 
í eilíf ðina inn. 

m 

* 

Asja 
0, Asja 

Að efstu stjörnufirð 

berst ást þín hljóð á álfaskóm 
og ilmar líkt og viðkvæmtb lóm 
sem kyssir næturkyrrð. 


76 


Asja 
Ó, Asja 

Þín augu dökk og hljóð. 

Með lótusblóm og leirker sín 
berst lítið næturskip til þín. 
Ó, móðirG anges, góð. 




77 



UPPRUNI LJÓÐSINS. 


Vorblátt o g frjálst var fljótið 
sem fellui' um paradís, 
er engill þess horfði á heim vom, 

sem hulinn var sn jó og ís. 

/ 

Og engilsins andardráttur 

þ á andaði mynd og sögn 

frá níunda himni niður 

. 1 nafnlausa hvíta þögn. 

■ 

Og gullinfætt orð hans gengu 
á gæfunnar hála ís 
um safíi'gólf vatna vorra 
í vetrarins paradís. 



GULL AÐ LÁNI 


í regni mínu rúbínglit l>itt skín, 

— þitt i*auða bros og slær mig eldi sínum. 
í þínu skini glóir skikkja mín, 

og skáld ég verð í kvöld á himni þínum. 

Þvi andi skálds er aðeins reikult ský, 
sem eina kvöldstund fynr vindum líður. 
Það f éld úr sólarkossum klæðist í 

— og hverfur út í nóttina, sem bíður. 

•g þú ert sólin, sem á regn mitt skín, 
ög seiðir 1 jóð mitt fram í óði þínum, 
unz eldur þinn í auga mínu dvín, 
og eilífð þín í hverfulleika mínum. 


79 



FRIÐARVONIN 


Á augu stríðsins andar nóttin svefni. — 

r 

— Eins og rauðii’ vindar hlaðnir draumum 
nætui'skip þín sigla á sjafnarstraumum: 
á silf ui^vötnum mánans. Fyiir stef ni 
er framtíð heimsins, dagsins draumahöfn. 

ó, dóttir nýrrar aldar, kom þú fljótt, 

Meðan dauðinn brýzttil borgar minnar, 
að bústað mínum atómsprengja flýgui', 
hinn hvítvængjaði engill einfeldninnar 
um álfahallir drauma sinna stígur 
í svefnsins borg um bláa stjörnunótt. 


80 


KVEÐJA 


Miðnótt sveipast mánans silfurgljá 
og mjúkum skrefum upp á jörðu rís 
úr djúpum sínum, draumsins paradís, 
og dökku hári strýkur vanga frá. 

- 

Núblu ndar haf og sofa sumarský 
í sjafnardraumi þessa hlýju nótt 
Öldubrjóstin bærast mjúkt og rótt, 
björt og nakin faðmi himins í. 

— 1 hinzta sinn þinn heyri ég andardrátt, 
í hinzta sinn hér f innast skuggar tveir. 
Hér skil jum við og mætumst aldrei meir. 

— Máninn rauði senn af himni fer. 

Fjallasvanur flýr í norðurátt. 

Ég fer að morgni heim á eftir þér. 


GÖMUL SYND 


Logar f löktu eins og f ölleit blóm 
um fljótsins andlit silfurkalt og rótt, 
þar laufblað margt og rekald rennui’ hljótt 

á rökkurstraumum út í djúpsins tóm. 

# 

En blóðheit, áfeng, suðræn nautnanótt 
í naktri fegurð hvíldi jörðu á 
með stjörnu duft á liljuljósri brá 
og lífið okkur tveim í faðmi bar.. 


Við skildum meðan móðan streymdi hjá 
og myndir okkar beggja f löktu þar 
sem spurning hljóð í auga eilíf ðar. 



ERFIUÖÐ 


Skín af skörðum mána, 
skuggi á leiði gi’ætur. 

Rísa rökkurmyndir 
í rústrnn bleikrar nætur. 
Sefur rósin í’auð. 

Sefur rós mín rauð. 

í skýjum skapanornir 
skarlatþræði spinna. 

1 sprungu á legstein lágum 
á leiði drauma minna 
sefur rósin rauð. 

Sefur rós mín rauð. 


83 


Drýpur dögg af viði, 
diýpur tár af hvarmi. 

Tvær systur, Nótt og Sorgin, 
sit ja á Dauðans aimi. 

Sefur rósin rauð. 

Sefur rós mín rauð. 



84 



HÖND ER STIRÐ 



Hönd er stirð, og hjartað slær ei meir. 
Harpan þögnuð, brostinn strengur hver. 
í týndan grafreit lík mitt lögðu þeii*. 

Ljóð mitt skildi ég eftir handa þér. 

Úr fortíðinni, minni gleymdu gröf, 
af gulum blöðum flýgur kveðja mín 
á vængjum tímans yfir aldahöf, 
og einhvern tíma kemur hún til þín —. 

Og blessarþ ig, sem yrkir ennþá ljóð 
um örlög heims og manna, fljóð og vín, 
þó breytt sé mál og gleymd sé gi*afin þjóð 
— og glóðir hennar verði aska þín. 


Þeir ganga um haustskóg 

í heiðrökkri bláu 

á hvítri mjöll, 

handan við daginn 

og dulheima nætur 

að Dísahöll, 

burtu úr mannheim 

og myrkviði dalsins 

á Mánaf jöll. 

■ 

En fylgdu þeim varlega. 

— Úr álfheimum enginn 
aftur fér. 

Ef gistirðu Mánaf jöll 
dýi'karðu di'auminn, 

sem drottnar hér. 

* 

Og* yi’kii* um líf, 
sem var öðrum gef ið 

— en ekki þér. 


.86 



PERLAN FALDA 


Hann kafaði djúp og* dimman sjá 
frá dökkum og auðum ströndum. 

Og sædjúpi hélt hann svölu fi*á 
með sannleikans perlu í höndum. 

Hann talaði um perlunnar gullnu glóð, 
reit goðsögn und heiðum stjörnum, 
las ævintýri og líkingaljóð 
litlum og toniæmum börnum. 

En jpess vegna sagði hann sögurnar, 
og sumar í háttum dýrum, 
að perluna góðu hann geymdi þar 
í goðsögn og ævintýTum. 


87 


Þau óskabyr sigla um aldanna mar 
í örlagabyl junum köidu, 
unz koma þau loksins til kynslóðar, 
sem kennsl ber á perluna földu. 


Á ströndinni bláu bíða menn. 

— Bylgjurnar falla að sandi. — 
Á sagnfleyi perlan siglir enn. 

— Senn kemur skip að landi. — 



88 




NÆTURUÓÐ 


1 svarta inold ég setti öll mín fræ 
og sáinn akur skildi við að kveldi. 

Kvöldland mitt var sveipa.Ö sólareldi, 

— og svo rann nótt á lygnan draumasæ. 

Á næturvængjum svöi*tum sveif ég frá 
sáðjörð minni og fór um þúsund geima 
og vitundii’. — Nei, mig var ekki að dreyma. 
Vegm* minn um hi’ingbraut tímans lá: . 

B 

Skilvit mörg mér skópu kynjaheima, 
þar skuggaJborgir næturinnar sveima, 

unz hverfa þær í djúpin dularblá. 

■ 4 * 








0g morgunn lífsins enn að austan fer, 
akui' bleikan hvítum örmum vefur 
o g vekur þann, er draumasvefni sefur: 
„Sáðland gott hér bíðui* eftir þér. 
Vakna þú, sem oi*t þinn akur hefur, 
ávöxt ríkan nætur jörðin gefur, 
og uppskerunni áttu að safna hér“. 





GLER 


Milli ljóss og lita 
liggur þrístrent gler. 
— Guðir lifa 1 ljósi — 
í litum vér. 


Að rökkui'ströndum rauðum 
mig rak um dökkan mar. 
Ber jast þeir um brauðið, 
sem byggja þar. 

■ » 

■ 

Um vísdóms gular grundir 
gulls ég leitað hef: 

Ef að þú vilt eignast 
— aleiguna gef I 


91 


Með söngva- og söguþjóðum 

* 

ég sat við grænan f jörð 
og dreymdi alla drauma, 
sem dreymast hér á jörð. 

r 

Mig rak af útsæ alda 
upp á bláan sand. 

Frá stríðs og stormahafi 
ég steig á land. 


Milli ljóss og lita 
liggur þrístrent gler. 
Guðir lifa í 1 jósi — 
í litum vér. 



92 



TEMPLO DI SATURNO 


1 borginni eilífu eitt sinn í fyi’ndinni stóð 
annarlegt musteri rómverskum skurðgoðum vígt. 

Og klerkahjörð aldanna framreiddi fórnarblóð 
fyrir þá guði, sem hafa við blótstallinn ríkt. 

En silkihönd tímans í eilífri mildi og mýkt 
um mannaralíkneskin sti’auk sínum gullfingnim hl jótt. 
Og drambsamii’ guðir, sem höf ðu í hofinu ríkt, 
hnigu og týndust í skugganna eilífu nótt. 

Á hof rústum goðanna gei*t er þitt musten úr 
grasi og kvistum og sefgrænni rökkvaðri lind, 
og skuggi hennar geymh* á gráum og hálfföllnum múr 
gleymskunnar dýrlingamynd. 










ÉG GEKK UM GRÆNA SKÖGA 

4 


Ég gekk um gi*æna skóga. 
Það gullnu letií stóð 
saga á hverjum kvisti, 
á hver ju blaði Ijóð. 

i 

i 

■ * 

Þar óttust jörnum undir 
ég álfa hvíta sá 
i mánasilfri og sindri 
sinfóníu slá. 


* 


Til hvers er að yrkja 
óð í heimi þar, 
sem allt í söng og sögu 
sagt af guði var? - • 


94 



LÍKFYLGDIN 


Um nætuiTÓsir skuggi ski’íður, 
skríður út úr fylgsni sínu, 
kemur heim að húsi mínu, 
hljóðlaust inn um gluggann líður 
og á veggnum eins og vof a 
eftir samfylgdinni bíður_ 

— Týnt og horfið, gleymt og glatað, 
gamlir draumar, sviknar vonii’, 
allt, sem fyrr var elskað, hatað, 

aftur mér í geði brennur. 

— Álfaröðull rennur. 




„Kvöldfiðrildi, kynjagestur! 
kemur þú að húsi núnu 
að fylgja mér að fylgsni þínu 
fortíðinni?“ — „Vagn og hestur 
bíður þín, — og brátt við förum 
báðir saman. — Stuttur frestur 
gefst þér. — Heyi’ að húsabaki 
hófadyn. —■ Sjá líkfylgdina 
stíga f östu f ótataki 
og fika sig um skuggagjána 
undir urðarmána“. 

Hann leit til fylgisveitar sinnar: 
Með svartan reiðing, beizli, tauma 
stóð fákur minna feigu drauma, 
f yrir líkvagn gleði minnar 
spenntur dökkum brotaböndum. 
f bleika kistu sorgarinnar 
skugginn þögull líkið lagði, 
um leið með firigri sínum benti 
á gengin spor mín sjálfs og sagði: 
„Sjáðu, þessi líkfylgd bíður“. 

— Logamáni líður. 








SIGLT AÐ SANDI 


Það kemur skip 
að köldum Nætursandi 
Kólgumiðum frá. 

— Und Svörtuloftum 
dánarldukkur kveða. 

— Hvern er hrópað á? 

— Næturjörð á djúpan draumahimin 
og dimman ógnasjá. 

Það kemur skip 
að köldum Nætursandi 
af kyljugráum mar. 

Og bleikföl andlit 
bátverjanna spyrja: 

Hvað bíður okkar þar? 

Á jörð er harðlæst Helgrind fyrir stafni. 

— Á himni stjömurnar. 



HVERT SIGLDIRÐU, KARON? 


Hvei’t sigldirðu, Karon, hið koldimma fljót? 
Hvai'fstu í rökkurheim eilíf rar nætui’ 
frá þeim, sem á bakkanum bíður og grætur? 

Æ, barn mitt, lát huggast. — Sjá stjörnunum mót. 
Þær upp yfir dauða og djúpum þess brenna, 
og demántar líf sins á myrkri þess renna 
sem ljóstár í auga vors óþekkta guðs. 



SESAR LITLI 

4 


I villii’ósum rökkui’ hlær. 

0 g perluglit á páhnann skín 
og á þig Sesar sandkassans, 
sem byggir undir blöðum hans. 

— Og engill kvöldsins óð sinn slær 
á mánans mandólín! 

ö, dularfullu draumar manns: 

Hve líf þitt allt er hismi ög hjóm, 
unz Rómaborg þín risin er, 
og Kleópatra kemur hér 
mót Sesar litla sandkassans 
björt sem mánablóm! 


99 








BÉTLARI I PARÍS 


Borgin sveipast skuggaskikkju nætur. 
Skýla votir múrar auðum gai’ði. 

Þar foni og máður friðarminnisvarði 
fátækling 1 skuggann hverfa lætur. 

Hjá varða þessum næturhæli hefur 
hermaður, sem fyrir land sitt barðist 
og meðan limir heilir voru varðist, 

— nú vesæll, einn h já staf og hækju sef ur. 


Við Sigurbogann lifir logi rauðui’, 
þar land þitt reisti honum sali merka, 
sem barðist fyi'ir burgeisa og klerka. 

— En bróðir þinn á St jörnutorgi er dauður. 


100 




1 MUSTERINU 


Skuggar manna yfir andlit mitt 
með ásakandi hungursvipum falla. 

Wr nýjum gröfum koma þeir og kalla: 

— Af krásum dýrum svignar matborð þitt. 
Þú vissir ei, hve örbirgð heiins var hörð, 
að hungurvofan nærðist þínu brauði. 

Hví sultum vér? — Oss hertók hungurdauði. 

Er hörmung stærri til á Kains jörð? 

* 

Skuggar manna yfir andlit mitt 
ásakandi, vofubleikir renna. 

(1 kirkju minni kei*taljósin brenna. 

Hér kiýp ég, herra, innst við skríni þitt). 

101 





• --- 



— Víg'aslóðum heim þeir halda frá 
og hoi*fa á mig þöglir líkt og* dauðinn: 
Var blóði voru fórnað fyrir auðinn? 

Æ, fyi’irgef mér. — Hef ég drepið þá? 

Skuggar manna yfir andlit mitt 
með ásakandi kuldaglotti leika. 

Þeii’ út úr hverju rökkurskoti reika 
og ráða úr hverri gætt á herfang sitt. 

— Náðarherra, sel mér aflausn enn. 
(Innst í kór ég vík að prestum mínum 
skildingum og hyl í helgisknnum). 

— Herra,-sendu frá mér þessa menn 



AUSTUR OG VESTUR 


Kvöldbjarma slær um hin vestrænu veldi. 
Valkyrja gleymskunnar stiíðsvagni ekur 
úi* daganna rauða og eilífa eldi 
og öskuna með sér á sorphauginn tekui’. 

— Kvöldbjarma slær um hin vestrænu veldi. 

4 ' ( 

Brestur nú ok hinnar austrænu nætur., 

Óttuföl stjania í vestrinu hnígui’. 

Heimsþjóðir rumska og rísa á fætur, 
og risinn úr ánauð í hásætið stígur. 

— Brestur nú ok hinnar austrænu nætiu 1 . 

r- 

m 

Um Austurlönd morgunn upp hui’ð sinni hrindir, 
en hnígandi logar í vestrinu brenna, 
og kvöldskuggar rauðir um madonnumyndir 
og mósaik aldanna renna. 









TRÖLLIÐ OG DVERGURINN 

\ 


Að sannleikans húsi 
er langur og villugjam vegur, 
vegur, sem hríslast 
um lyginnar göldrótta skóg, 
sem pílagrím margan 
að paradís heimskingjans dregur: 
1 paradís þessari 
tröllið og dvergurinn bjó. 

i 

1 heimsókn til sannleikans 
réðust þeh’ rauðum á degi. 

Risinn tók dverginn 

og bar hann á stálöxlum tveim 

dagleiðir margar 

í ófærð á áttlausum vegi, 

því erfið er för sú 

að komast til sannleikans heim! 




Og risinn varð seinstígur: 

Megin og minni hans þrýtur, 
hann myrkur og lotinn 
um villustíg skógaríns fer, 
svef nlaust og rökkvað 
er augað, og andi hans hrýtur, 
en ánægða forsjón 
á langþreyttum herðum ber. 

Þar ígrundar dvergurinn 
trúmál og tilvem sína, 
tilgang og eðli 

þess lífs, sem í skóginum býr. 

Um siðspeki og stjórnvizku 
ljós sitt þar lætur hann skína, 
er leið sína rísinn 

að híbýlum sannleika,ns snýr. 

* 

Svo mælir dvergurinn: 

„Stjömurnar vísa oss veginn 
að veröldum guðanna 
handan við skógarins þröng, 
og að paradís andans 
mér pílagrím vizkunnar lýsa“. — 
„E-pú“, sagði tröllið, 

„sú för verður mér nokkuð löng! f< 

Dvergurinn mælir: 

— „Vorí jarðlíf er barátta og byrði, 
sem bera vér þurfum 
um skóginn að áfangastað. 


105 



Sú fórn er það mesta 
og eina sem einhvers er virði“. 

, 5 Á <f , — sagði tröllið —. 

„Hu, fórnin? — Já, laukrétt er það!“ 

F 

„Þægur og hlýðinn 
og auðmjúkm* áttu. að vera, 
óttastu drottin 
og vinn fyrir náunga þiiin. 

Með hógværð og stillingu 
byrðina þína skalt bera“. 

— „Bö-hum“, — sagði tröllið, 
og lagfærði húsbónda sinn. 

r 

b M 

Þá mælti dverguiúnn: 

„Ölíkir erum vér bræður! 

Frá upphaf i taldist ég 
fremri og voldugri þér. 

— Sá veiki skal þ jóna 

og hlýða þeím ríka, sem ræður“ 

— „Rétt“, — sagði tröllið, 

„að þjóna var áskapað mér. 

En er þetta ekki húsið?“ 

„Ei sé ég þá sjónvillu þína. 

Hinn svartasti galdm* 
þig blekkir — og f örum þar h já“, 
dvergurinn innii’. 

— Svo ræddi hann við samvizku sína 
um siðspeki þeirra, 

ei* drottná hér jörð vorri á: 

106 





„Einn er hér hamar!" 

(„Já, slíkur er stórmenna siður! “) 
„Steðji er annar!“ 

(„ Já, — þú gerðist höfðingi hér, 
og með valdhafans drambi 
og hofmóði horfirðu niðui’ 
úr hásæti slíku 

á þann, sem á öxlum þig ber!“) 

„Sá sterki á réttinn!“ 

(„Vei, líf þitt er loddarans flótti, 
um lyginnar myrkviði 
reikarðu veginum frá“.) 

— „Hví flý ég þá húsið?“ 

(„f leynum þig lýstur sá ótti, 
að lítill þai’ yrðirðu 
gólff jölum sannleikans á!“) 






VI 

ÞÝDD LJÖÐ *R SPÁMANNINUM 

# 

EPTIK KAHLIL GIBRAN 





UM ÁSTINA 


ÞÁ SAGÐI ALMITRA: Hvað er ást? 

0g hann leit upp og horfði á fólkið, og 
það varð djúp þögn. 

Hann sagði: 

. Þegar ástin kallar þig, þá fylgdu henni, 
þótt vegii’ hennai* séu brattir og hálir. 

Og láttu ef tir henni, þegar vængir hennar 
umvefja þig, þótt sverðið, sem falið er í 
fjöðnim þeirra, geti sært þig. 

Og þegar hún talar til þín, þá trúðu á 
hana 

* * 

Þó að rödd hennar kunni að eyða draum- 

uin þínum, eins og norðanvindur, sem legg- 
m* garð þinn í auðn. 


111 


Því að eins og ástin krýnir þig, eins mun 
hún krossfesta þig. 

Eins og hún teygir arma sína upp í trjá- 
krónuna og gælir við mýkstu laufin, sem 
titra í sólskininu, eins mun hún seilast niður 
að rótunum og losa um þau bönd, sem binda 
þær jörðinni. 

■ ■ 

h 

Hún safnar þér til sín eins og kornbund- 
mum. 

Hún þreskir þig, þar til þú verður nakin. 

Hún sáldar þig frá hismi þínu. 

Hún malar þig hvíta. 

Hún hrærir þig, unz þú verður auðmjúk. 

0g síðan leggui’ hún þig á helgan eld og 
gerii* þig að brauði hinnar helgu kvöldmál- 
tíðar. 

t 

Allt þetta mun ástin gera við þig, til þess 
að þú megir þekkja leyndardóma hjarta 
þíns og þannig verða brot af hjarta lífsins. 

En ef þú, vegna ótta þíns, leitar. aðeins 
að fixSun og nautnum ástarinnar, þá er þér 
betra að hyl ja nekt þína og hverfa úr korn- 
mylnum ástarinnar inn 1 veröld, sem á sér 
hvorki vor né haust, þar sem hlátur þinn 
er holur og tár þín ógrátin. 

Ástin gefur ekkert nema sjálfa sig og 
þiggur ekkert nema sjálfa sig. 

Ástin á engar eignir og verður aldrei 


112 



eign, því að ástin á sig sjálf og er sjálfri 
ser nóg. 

Þegar þú elskar, skaltu ekki segja: „Guð 
er í hjarta mínu“, segðu heldui’: „Eg er í 
hjai’ta guðs“. 

Og þú mátt ekki halda, að þú getir ráðið 
för ástarinnar, því að ástin, ef þú ert henn- 
ar verð, stjórnar för þinni. 

« 

Ástin þráir aðeins að fullkomna sjálfa 
sig. 

En ef þú elskar og þráir, þessar séu þá 
þrár þínar: 

Að bráðna og renna fram eins og lækur, 
sem syngur nóttinni ljóð sitt. 

Að þekkja sorg hinnar mestu sælu. 

Að bera und í hjarta, vegna þess að þú 
þekkir ástina. 

Og að blæða frjáls og full af innri gleði.. 

Að vakna að inorgni með vængjað hjarta 
og fagna nýjum degi ástar þinnar. 

Að hvíla hljóð um hádegið og finna al- 
sælu ástaiinnar. 

Að snúa heim að kvöldi með þakklátum 
huga og sofna með fyrirbæn í hjarta og 
lofsöng á vörum. 







UM HJÓNABANDIÐ 


ÞÁ TÓK ALMÍTRA aftur til máls og 
sagði: 

Meistari, talaðu við okkui’ um hjóna- 
bandið. 

Og hann svaraði og sagði: 

Þið f ædduzt saman, og saman skuluð bið 

i 

verðá að eilífu. 

Saman skuluð þið verða, þegar hvítir 
vængir dauðans leggjast yfir daga ykkar. 

Já, saman skuluð þið verða jafnvel í þög- 
ulli minningu guðs. 

En verið þó sjálfstæð 1 einingu ykkar, og 
látið vinda biminsins leika milli ykkar. 


Elskið hvert annað, en látið ástina ekki 
verða að fjötruin. 

Látið hana heldur. vera síkvikan sæ milli 
ykkar sálarstranda. 

Fyllið hvort annars bikar, en di’ekkið 
ekki af sömu skál. 

Gefið hvort öðru brauð ykkar, en borðið 
ekki af sama hleif i 

Syngið og dansið saman og verið glöð, 
en leyfið hvort öðru að vera einu, eins og 
strengir fiðlunnar eru einir, þótt þeir leiki 
sama lag. 

Gefið hvort öðru hjarta ykkar, en setjið 
það ekki í fangelsi. 

Aðeins hönd lífsins getur haldið hjöi*tum 
ykkar. 

Og standið saman, en ekki of nærri hvort 
öðru: 

Þvi að það er bil á milli musterissúlnanna 
og eikin og kýprusviðurinn vaxa ekki hvort 
í annars skugga. 



UM BÖRN 


OG KONA EIN, sem hélt á ungbarni á 
armi, sagði: 

Talaðu við okkui’ um böm. 

Og hann sagði: 

Börn ykkar eru ekki böm ykkar. 

Þau em synii’ og dætur líf sins og eiga sér 
sínar eigin langanir. 

Þið emð farvegur þeirra, en þau koma 
ekki fi*á ykkur. 

Og þó að þau séu hjá ykkur, heyra þau 
ykkur ekki til. 

Þið megið gefa þeim ást ykkar, en ekki 
hugsanir ykkar, þau eiga sér sínar hugsanir. 


116 









Þið megið hýsa líkama þeirra, en ekki 

4 

sálir þeirra, því að sálir þein , a búa í húsi 
framtíðarinnar, sem þið getið ekki heim- 
sótt, jafnvel ekki í dranmi. 

Þið megið reyna að líkjast þeim, en ekki 
gera þau lík ykkur. 

Því áð lífið f er ekki af tur á bak og verður 
ekki grafið í gröf gærdagsins. 

Þið eruð boginn, sem börnum ykkar er 
skotið af eins og lifandi öi’vum. 

En mark bogmannsins er á vegi eilífðar- 
innar, og hann beygir ykkur með afli sínu, 
svo að örvar hans fljúgi hratt og langt. 

Látið sveigjuna í hendi bogmannsins 
vera hainingju ykkar, því að eins og hann 
elskar örina, sem flýgur, eins elskar hann 
bogann í hendi sér. 


117 



UM GJAFIR 


ÞÁ SAGÐI RIKUR MAÐUR: 

H 

Talaðu við okkur um gjafir. 

Og hann svaraði: 

Að gefa af eigum sínum er lítil g jöf. 

Hin sanna gjöf er að gefa af sjálfum sér. 
Því að hvað eru eigui’ þínar annað en 

hlutir, sem þú geymir og gæth* af ótta við 

■ 

að þarfnast þeirra á morgun? 

0g morgundagurinn, hvað mun morgun- 
dagurinn færa hinum margvísa hundi, sem 
gi’efur bein sín í sþorlausan sandinn, eltandi 
pilagn'ma á leið til hinnar helgu borgar? 


■ 


Og hvað er óttinn við skortinn annað en 
skortur? 

Er ekki ótti við þorsta, þegar brunnur 
þinn er fullui*, sá þorsti, sem ekkert fær 
svalað? 

Til eru þeii*, sem gefa lítið af nægtum 
sínum, og þeir gefa til að láta þakka sér, 
og hin dulda ósk þeirra eitrar gjöfina. 

Til em þeii’, sem eiga lítið og gefa það 
allt. 

Þetta eni þeir, sem trúa á lífið og nægtir 
líf sins, og þeirra s jóður verður aldrei tómur. 

Til eru þeir, sem gleð jast, þegar þeir gefa, 
og gleðin er laun þeirra. 

Og til ei*u þeii', sem þ jást, þegar þeir gef a, 
og þjáningin er skíi*n þein*a. 

Og til eru þeir, sem gef a og þekk ja hvorki 
þ jáningu þess né gleði og eru sér ekki með- 
vitandi um dyggð sína. 

Þeir gefa eins og blómið í garðinum, sem 
andar ilmi sínum út í loftið. 

Með verkum þeh*ra talar guð til mann- 

anna, og úr augum þeirra lýsir bros hans 
• •• • " 

jorðinm. 

■ 

* 

Það er gott, að þú gefir, þegar þú ei*t beð- 
inn, en það er betra að gef a óbeðinn af skiln- 
ingi. 

Og hinum Örláta er leitin að þeim, sem 
gefa skal, meiri gleði en að gefa. 


119 



0 g er þá nokkuð, sem halda á eftir? 

Allt, sem þú átt, mun einhvem tíma verða 
gefið öðrum. 

Gefðu því, meðan tími er til, og ætlaðu 
það verk ekki erfingjúnum. 

<a 

Oft hefur þú sagt: 

„Ég vil gefa, en aðeins þeim, sem á það 
skilið“. 

Tj’én í garði þ ínum mæla ekki þannig, 
ekki heldur hjörðin í haganum. 

Þau gefa til að lif a, því að án þess mundu 
þau farast. 

Vissulega er sá, sem er þess verður að 
lifa, einnig verður gjafa þinna, og sá, sem 
er þess verður að drekka af vötnum lífsins, 
er einnig þess verður, að bikar hans sé f yllt- 
ur í læk þínum. 

Og er til meira manngildi en það, sem 
f ólgið er í hugrekki, trú og jaf nvel gjafmildi 
þess, sem þiggur? 

Og átt þú skilið, að menn uppljúki hjaita 
sínu fyrh’ þér og brjóti odd af oflæti sínu, 
til þess að þú inegir sjá manngildi þeii’ra 
nakið og stolt þeirra óttalaust? 

Gakktu fyrst úr skugga um, að þú sjálf- 
ur eigir skilið að gef a og vera verkf æri gjaf- 
arans. 

Því að í raun og veru er það lífið, sem 
gefur lífinu, og þú, sem heldur sjálfan þig 
veitanda, ert aðeins áhorfandi. 

120 


f- 



0g þið þiggjendur, — og þið eruð öll 
þiggjendui'—leggið ekki á neinn klyfjar af 
þákklæti, leggið ekki ok á ykkur sjálf og 
þann sem gefur. 

r 

>É ► 

Látið heldur g jaf imar verða að væng jum, 
sem lyf ta bæði þeim sem gefur og þeim sem 
þiggur, því að vei*a of skuldbundinn gef- 
andanum er að efast um veglyndi hans, sem 
á vora gjafmildu jörð að móður og guð að 
föður. 



n 




121 



UM VINNUNA 


ÞÁ SAGÐI BÖNDI NOKKUR: 

Talaðu við okkur um vinnuna. 

0g hann svaraði og sagði: 

Þið vinnið til að fylg ja framþróun jarðar- 
innar og heimsandans. 

Því að iðjuleysing'inn verður strandar- 
glópur tímans og stígur út úi’ framvindu 
lífsins, sem stefnir hátigmarlega og í stoltri 
undirgefni til hins fullkomna. 

Þegar þið vinnið, eimð þið hljóðpípa, sem 
breytir nið daganna i söng. 

Og hver ykkar vill sitja þögull og hljóð- 
ur í hinum samstillta kói’? 

Alltaf hefur ykkui’ verið sagt, að vinnan 
sé bölvun og erfiðið ógæfa. 



En ég segi ykkur, að vinná ykkar lætur 
fegursta draum jarðarinnar rætast, — 
di’aum, sem ykkur var í öndvdrðu ætlað 
að gera að veruleika; ]pví er vinna ykkar 
ástaróður til lífsins, o g að sýna í verki ást 
sína á lífinu er að öðlast hlutdeild 1 innsta 
leyndardómi hess. 

En é þið kallið lífið þjáningu og brauð- 
stritið bölvun, sem skráð er á ásýnd ykkar, 
þá svara ég, að ekkert nema sviti ykkar 
getur hvítþvegið það letur. 

■ 

! 

Og ykkur hefur verið ságt, að jörðin sé 
táradalur, og vegna lífsleiða ykkar berg- 
málið þið það, sem þreyttir menn hafa sagt. 

Og ég segi, að sannarlega sé lífið myrkur, 
nema til sé vilji, og allur vilji er blindur, 
nema til sé þekking, og öll verk eru fánýt 
án kærleika. 

Þegar þið vinnið í anda kærleikans, þá 
finnið þið sjálf ykkur, hvei’t annað og guð. 

Og hvað er að vinná af alúð? 

Það er að vinna klæði úr þráðum hjarta 
síns, líkt og það værí ofið handa ástvinu 
þinni. 

Það er að byggja hús með ljúfu geði líkt 
og það ætti að verða handa ástvinu þinni. 

Það er að sá af umhyggju og uppskera 
með gleði, líkt og þú værir að saf na ávöxtum 
handa ástvinu þinni. 

Það er að leggja sál sína í öll verk sín og 


123 



vita, að helgir menn forfcíðarinnar standa 
þér við hlið. 

* ' * 1 - - 

* • . - " ■ * * * * * 

“ 

Of fc hef ég heyit ykkur segja eins og upp 
úi* svefni: „Sá, sem heggur marmara ög 
méitlar sál sína í steininn, er göfugri en sá, 
sem yi’kii* jörðina. 

Og sá, sein hön dlar regnbogann og leggm’ 
hann á léreftiðí líki mánns, ei’ meiri en sá, 
sem býr til skó á fætur okkar“. 


En ég segi ykkur, ekki í svefni, heldur í 
Ijósri vökú, að vindurimi hjalar éhgu'hlý- 
legai’ í blöðum eikarinnar en við grasið á 
grúndinni. 

Og sá einn er stór, sém með ást sinni 
breytir þyt vindsins í 1 jóð og söng. 

Áð vinna er að sýna ást sína í verki. 

Ef þú getur ekki unnið verk þitt glaður, 
heldur með þungum móð, þá er þér betra 
að hætta starfi þínu og setjast niður við 
anddyri musterisins og biðjas tb eininga af 
þeim, sem vinna verk sitt glaðir. 

Ef þú kremui’ vínbenn með ólund, þá 
blandar þú vínið eitri. 

Og þótt þu syngir eihs og engill, en hefðii’ 
ekki yndi af söng, þá gerðir þú eyru manna 
ónæm fyrii* söng dagsins og ljóðum nætui’- 
innar. 




NÆST gekk fram smiður einn og mælti: 

Talaðu við okkur um hús. 

. Oghann svaraði og sagði: 

Gerðu hugsunum þínum bústaði á öræf- 
um, áður en þú reisir þér hús í borginni. 

Því að eins og þú leitar heim í rökki'inu, 
eins þarf hin friðlausa sál þín, hið f jarlæga 
og einmana, sem í þér býr, að leita til sinna 
heimkynna. 

Hús þitt er hinn stærri líkami þinn. 

Það daf nar í sólskininu og sef ur í nætur- 
kyrrðinni, og svef n þess er ekki draumlaus. 
Dreymir ekki hús þitt? Og leitar það ekki 
í draumi út úr borginni upp til dala og 





Ég vildi, að ég gæti tekið hús ykkar í 
hönd mér og þeytt þeim eins og sáðmaður 
út um engi og skóga. 

Ég vildi, að götur ykkar væru i alir og 
öngstræti ykkar grænar lendur, svo að þið 
leituðuð hver annars gegnum víngarða og 
bæruð með ykkur angan jarðarinnar. 

En þetta getur enn ekki orðið. 

Foi’feðurnii 1 hópuðust saman 1 ótta sínum. 
0g sá ótti mun ráða enn um stund. Enn um 
stund mun borgarmúrinn skilja sál þína frá 
landinu. 

m 

r ( ■ « 

Og segið mér, synii* og dætur Orphalesú, 
hvað eigið þið í þessum húsum? Og hvað er 
það, sem þið geymið bak við læstar dyr? 

. Geymið þið þar frið, hina hljóðu upp- 
sprettu máttarins? 

Geymið þið þar stórar hugsjónir, hina háu 
sigurboga andans? 

Geymið þið þar fegurð, sem leiðir sálina 
frá glingri úr viði og málmi til f jallsins 
helga? 

Segið mér, hvað geymið þið í þessum 
húsum? 

Eru það aðeins þægindi? Hýsið þið aðeins 
munaðargirnina, þennan þjóf, sem kemur 
sem gestur, en verður síðan gestgjafi og að 

lokum húsbóndi? 

■ 

. • * 

Já, og hún verður harðstjóri, sem með 


126 




svipu og vendi gerir hina hæm eðlisþætti 
sér undii*gefna. 

Hönd hennar er m júk, en h jartað úr steini. 

Hún sjmgui* þig í svefn og hæðist síðan 
að minnkandi manndómi þínum. 

Hún glottir við hrörnun þankans og legg- 
ur hann í flos brenninetlunnar eins og brot- 
hætt ker. 

Sannarlega drepur munaðurinn hið and- 
lega líf sálarihnar og fylgir henni síðan 
glottandi til grafar. 

En þið, börn víðáttunnar, sem unnið ykk- 
ur ekki hvíldar, verðið ekki f jötruð eða múl- 
bundin. 

Hús þitt sé siglutré, en ekki aklteri 

Það á ekki aðv era rósatjald til að hylja 
sár, heldur brá, sem verndar augað. 

Leggið ekki saman vængina til þess að 
komast inn um dyrnar, beygið ekki höfuð- 
ið við hæfi loftsins og látið ekki veggina 
skorða andann. 

Dveljið ekki í gröfum, gerðum af hinu 
dauða handa því, sem lifir. 

Og þótt hús þitt sé stórt og faguit, getur 
það hvorki geymt leyndardóm þinn né hýst 
þrá þína. 

Því að það, sem er æðri ættar í vitund 
þinni, býr í höll á himnum, og dyi’ hennar 
eru morguni’oðinn, en gluggar hennar eru 
söngvar og þagnir næturinnar. . 

. 

127 


4 



UM KLÆÐI 


OG VEFARINN SAGÐI: 

Talaðu vlð okkur um klæði. 

Og hann svaraði: 

Að miklu leyti hylja fötin fegurðina, en 
ekki ljótleikann. 

Þið klæðizt fötum til að hylja nekt ykk- 
ar og verða óháð, en þau g e ta orðið ykkur 
reiðingur og f jötrar. 

Ég vildi, að þið köstuðuð oftar klæðum og 
gengjuð nakin í sól og sunnanþey, því að 
andardráttur lífsins er í sólskininu og hönd 
líf sins í blænum. 


Sum ykkar segja: 

„Það er norðanvindurinn, sem vef ur klæði 
okkar“. 

Og ég segi: 

Já, það var norðanvindurinn. 

En blygðunin var vefstóll hans og hrörn- 
unin þráður hans. 

Og þegar klæði hans var ofið, þá hló 
hann í skóginum. 

Gleymið ekki, að f eimnin þarf sk jöld gegn 
auga hins óhreina* 

Og þegar hinn óhreini er ekki lengúr til, 
hvað er þá feimnin annað en f jötur sálar- 
innar? 

♦ . 

Og gleymið ekki að jörðin gleðst yf ir ber- 
um fótum og blæinn langar að leika 1 slegnu 
hári. 



129 




UM GLÆPI OG REFSINGU 


ÞÁ GEKK FRAM einn af dómurum 
borgarinnar og sagði: Ræddu við okkur um 
glæpi og refsingar. 

Og hann svaraði og sagði: Þegar sál þín 
yfii'gefur þig, fremur þú einn og óvarinn 
afbrot þín gagnvai*t öðnim mönnum og 
sjálfum þér. 

Og vegna þeirra yfirsjóna verður þú út- 
skúfaður að bíða við hlið náðarinnar. 

Guðinn í sjálfum þér er eins og útsærinn, 
hann er alltaf hreinn. 

r 

0g eins og himinninn lyftir hann aðeins 
þeim, sem hafa vængi. 


130 






Iíann er bjartur eins og’ sólin. 

Hann þekkir ekki vegi moldvörpunnar og 

• 

•leitar ekki að grjíjum hög'gormsins. 

En í manninum býr fleira en guðsvit- 
undin. 

Margt í þér er ennþá mannlegt og margt 
ekki mannlegt ennþá, heldui’ óskapnaður, 
sem gengur i svef ni og bíðm* þess að vakna. 

En um manninn í þér mun ég* nú ræða, 
því áð það er hann, en ekki guðinn í þér eða 
dýrið í svefnrofunum, sem þekkir glæpi og 
refsingu. 

B 

* # 

Oft hef ég heyrt ykkur tala um þann, sem 
fremui’ glæp, eins og hann værí ekki einn 
af ýkkui’, heldur ykkur ókunnm’ og fi’am- 
andi gestur í veröld ykkar. 

En ég segi ykkur, að alveg eins og dýr- 
lingurinn og hinn réttláti eni ekki betri en 
það bezta í ykkur, eins er þrjóturinn og 
kjáninn ekki verri en það versta í ykkur. 

Eins og laufblað gulnar ekki án leyndi*ar 
vitundar trésins, eins fremur afbrotamað- 
urinn ekki afglöp sín án dulins vilja ykkar 
alba. 

Þið stefnið til guðsins í sjálfum ykkm\ 

Þið eruð vegm’inn og vegf arendur. 

Og þegar einhver ykkar fellur, þá fellm* 
hann fyrir þá, sem á ef tír ganga, og varar 
við steininum í götunni. 

Já, og hann fellur vegna þeiiTa, sem á 


131 



undan gengu og fót'vússari voni, en ruddu 
ekki steininum úr vegi. 

Ög einnig þetta, þó að það sé erfitt að 
játa: 

Hinn myrti er ekki saklaus af að vera 
myrtur. 

Og sá, sem i’ændur er, er ekki saklaus af 
ráninu. 

Hinn réttláti er ekki saklaus af gerð ill- 
virkjans. 

Og sá, sem hvítþvær hendur sínar, er þó 
ekki hreinn af verknaði afbrotamannsins. 

Já, hinn seki er of t fórnardýr píslarvotts 
síns. 

p 

Og enn oftar ber hinn dæmdi byrðar hins 
sýknaða. 

Þið getið ekki greint hinn réttláta frá 
hinum rangláta og hinn góða f rá illvirkjan- 
um, því að þeir standa saman hlið við hlið 
fyrii* augliti himinsins, samofnir eins og 
hvítir og svartir þræðir. 

Og þegái’ hinn svarti þráður slitnar, verð- 
ur vefarinn að bæta allt klæðið og einnig 
vefstólinn. 

Ef einhver ykkar vill leiða hina ótrúu 
eiginkonu fram fyrir dómarann, láti hann 
þá einnig vega hjaita eiginmannsins á vog- 
arskálum og bregða mælistiku á sál hans. 

Og lát þann, sem húðstrýkja vill afbrota- 
manninn, kanna anda þess, sem brotið var 

gegn. 


132 



Og ef einhver vill refsa í nafni réttlætis- 
ins og höggva tré hins illa, kanni hann fyrst 
rætur þess. 

Og ég segi ykkur, að hann mun finna 
rætur hins illa og hins góða, hins frjóa og 
hins ófrjóa fléttaðar saman í þöglu hjarta 
moldarinnar. 

Og' þið dómarar, sem viljið vera réttlátir, 
hvaða dóm kveðið þið upp yfir þeim, sem 
brýtur ekki lögin, en er þó þjófur í anda? 

Hvaða refsingu á að leggja á þann, sem 
deyðir holdið, en fellur sjálfur fyi*ir morð- 
ingjum andans? 

Og hvernig á að lögsækja þann, sem er 
í verki svikari og harðstjóri og þó sjálfur 
kvalinn og svívirtur? 

Og hvemig á að refsa þeim, sem vegna 
iðnmar sinnar líður meiri kvöl en nemur 
yf irsjón hans? 

Er ekki iðrunin sá dómur, sem kveðinn 
er upp yfir mönnum af lögmáli því, sem þér 
helzt vilduð þjóna? 

Þó getið þið ekki f engið hinn saklausa til 
að iðrast eða lyft iðruninni frá brjósti hins 
seka. 

Öboðinn kemur hún og vekur menn um 
miðja nótt og knýr þá til að horfast í augu 
við sjálfa sig. 

Og þið, sem skilja eigið réttlætið, vérðið 
þið ekki að þekkja öll verk manna og sjá 
þau í réttu ljósi? 


133 



Aðeins þá munuð þið skilja, að sá, sem 
uppréttur stendur, og hinn fallni eni hinn 
sami maður, maður, sem stefnir út úr nótt 
dýrssálarinnar inn í dag hinnar guðlegu vit- 
undar. 

Og að hornsteinn musterisins er ekki 
hærri en Iægsti steinninn 1 grunni þess. 



I 


UM LÖG 


• ÞÁ SAGÐI LÍGFRÆÐINGUR EINN. 

En hvað um lög okkar, meistari? 

Og hann svaraði: 

Gaman þykir ykkur að semja lög, en þó 
enn skemmtilegra að brjóta þau. 

Eins og börn, sem leika sér á ströndinni 
og byggja sanilkastala í ákafa, en br jóta þá 
síðan niður hlæjandi. 

En meðan þið byggið sandkastala ykkar, 
flytur haf ið ykkur meiri sand upp á strönd- 
ina, og þegar þið br jótið þá niður, hlær haf ið 
með ykkui’. 

135 







H afið hlær alltaf með sakleysingjanum. 

En hvað um þá, sem skilja ekki, að lífið 
er eins og. hafið og mannasetningar sand- 
kastalar á ströndinni, þá, sem halda, að lífið 
sé klettur og lögin steinn til að höggva 
mynd sína í? 

Hvað um krypplinginn, sam hatast við 
dansmeyjar? 

Hvað um uxann, sem ann oki sínu og 
kallar elginn og dádýrið í skóginum lauslát- 
an flökkulýð? 

Hvað um gamla höggorminn, sem getur 
ekki lengur haft hamskipti og kallai’ alla 
aðra nakta og blygðunarlausa? 

0g hvað á að segja um þann, sem kemur 
snemma til veizlunnar, etur yfir sig, fer 
þreyttur heim og kallar mannfögnuð sið- 
lausan og veizlugesti lögbr jóta? 

■a w p 

m 

Hvað á að segja um þessa menn annað 
en það, að þeir standa einnig úti í sólskin- 
inu, en snúa baki við sólinni? 

Þeir s já aðeins skuggann sinn, og skugg- 
inn er lögmál þeirra. 

Og hvað er sólin þeim annað en höfundur 
skugganna? 

Og hvað er að þekkja þessi lög annað en 
það, að menn líta niður og skoða skugga sinn 
ájörðinni? 

En þú, sem horfir í sólárátt, hvaða mynd- 
ir, teiknaðar á jörðina, geta heft f ör þína? 


Í36 



Og þú, sem ferðast á vængjum vindanna, 
hvaða % r eðurviti getui* vísað þér leið? 

Lög hvers ættu að f jötra þig, ef þú brýt- 
úi’ o k þitt, en brýtur það ekki á dýflissu 
nokkurs manns? 

Hvaða lög ættir þú að óttast, þótt þú dans- 
ir, ef þú hnýtur ekki um jámhlekki nokkurs 
manns? 

Og hver inun flytja þig til dómara, þótt 
þú fleygh* feldi þínum, ef þú leggur hann 
ekki í götu nokkurs manns?, 

Synir og dætui’ Oi’phalesu, þið getiðþagg- 
að niður í trumbunni og losað strengi fiðl- 
unnar, en hver geto skipað lævirkjanum 
að hætta að syngja? 



■ 


137 




UM FRELSIÐ 


OG RÆÐUMAÐUR nokkrn* sagði: 

Rœddu við okkur um frelsið. 

Og hann svaraði: 

Við borgarhliðið og‘ við arineldinn hef ég 
séð ykkur falla fmm og tilbiðja ykkar eigin 
frelsi, líkt og þræla, sem beygja sig fyrir 
harðstjóranum og lofa böðul sinn. 

Já, 1 helgnm lundi muster isins og í skugga 
virkismúranna hef ég séð hina frjálsustu 
yklcar á meðal bera frelsið utan á sér eins 
og ok og handjárn. 

Og sál mín fylltist hiyggð, því að þið 
getið aðeins verið f r jáls, þegar jaf nvel löng- 
unin til að leita frelsisins verðui 1 ykkur 

138 


■ - * 'H n ■ - 


w I. r 


klafi um háls ög þegar þið hættið að tala 
um frelsið semt akmark og leiðarlok. 

Þið eigið að vera f r jáls, þegar dagar ykk- 
ar em ekki áhyggjulausir og nætui’ ykkar 
ekki án saknaðar og trega. 

Látið allt þetta verða ykkur lárviðar- 
sveiga og lyftið ykkur yfir það nakin og 
frjáls. 

Og hvernig eigið þið að hef jast upp yfir 
amstur dægranna án þess að brjóta hlekk- 
ina, sem þið á morgni skilningsins smíðuð- 
uð fullorðinsárum ykkar? 

f sannleika sagt er það, sem þið kallið 
frelsi, sterkasti hlekkurinn 1 þessarí keðju, 
þótt hann glói í sólskininu og blindi augu 
ykkar. 

Og hvað er það annað en brot af ykkur 
sjálfum, sem þið viljið losna við til þess að 
verða frjáls? 

Ef það eru ranglát lög, sem þið viljið 
afnema, þá voruþau lög rituð með ykkar 
eigin hendi á enni ykkar sjálfra. 

Þið getið ekki afmáð þau með því að 
breniia lögbókina, og útsærinn nægir ekki 
til að þvo þau af enni dómaranna. 

Og ef þið viljið brjóta hásæti harðstjór- 
ans, þá byrjið á því að br jóta hásætið, sem 
þið búið honum 1 huga ykkar. 

Því að hvernig getur harðstjóri ráðið 


139 



• frjálsum og stoltum mönnum nema vegna 
})ess, að það er harðstjórn 1 frelsi þeirra og 
stoltið blandið smáninhi? 

Og ef það er skylda, sem þið viljið losna 
við, þá. minnizt þess, að þið kusuð hana 
s jálf, fremur en að henni væri þröngvað upp 
á ykkur. 

Og ef það er óttinn, sem þið viljið reka 
frá völdum, vitið þá, að sá ótti er í hjört- 
um ykkar, en ekki i hendi skálksins. 

Vissulega fallast allir hlutir í faðma í vit- 
und ykkar, það sem þið þráið og það sem 
þið óttizt, það sem þið elskið og það sem 
þið hatið, það sem þíð eltið og það sem þið 
reynið að forðast. 

Þessir hlutir dansa saman um vitund 
ykkar eins og ljós og skuggar. 

Og þegar skugginn. líður burt og hverfur, 
breytist ljós hans í skugga annars 1 jóss. 

Og þannig er um frelsi ykkar, þegar það 
missir f jötra sína, verður það sjálft fjötui 4 
æðra frelsis. 


140 





UM VINÁTTU 


OG UNGMENNI nokkurt sagði: 

Ræddu við okkur um vináttuna. 

Og hann svaraði og sagði: 

Vinur þinn er þér allt. 

Hann er akur sálarinnar, þar sem samúð 
þinni er sáð og gleði þín uppskorin. 

Hann er brauð þitt og arineldur. 

Þú kemur til hans svangur og í leit að 
friði. 

Þegar vinur þinn talar, þá andmælir þú 
honum óttalaust eða ert honum samþykkur 
af heilum hug. 


141 


Og þeg*ar hann þegir, skiljið þiðhvor ann- 
an. 

Því að í þögulli vináttu ykkar verða allar 
hugsanir, allar langanir og allar vonir ykk- 
ar til, og þeirra er nótið í gleði, sem ki’efst 
einskis. 

Þú skalt ekki hi’yggjast, þegar þú skil- 
ur við vin þinn, þvi að það, sem þér þykir 
vænst um í fari hans, getur orðið þér Ijós- 
ara í f jarveru hans, eins og f jallgöngumað- 
ui’ sér f jallið bezt af sléttunni. 

Og láttu vináttuna ekki eiga sér neinn 
tilgang annan en að auðga anda þinn, því 
að sú vinátta, sem leitar einhvers annars 
en síns eigin leyndardóms, er ekki vinátta,. 
heldur net, sem kastað er í vatn og veiddir 
i tómir undirmálsfiskar. 

Og gefðu vini þínum það, sem þú átt bezt. 

E f hann verður að þekkja fátækt þína, 
lát hann þá einnig kynnast auðlegð þinni. 

Hví skyldir. þú. leita vinar þíns aðeins til 
að di’epa tímann? 

Leitaðu hans með áhugamál þín. 

Þvi aðþ að er hans að uppfylla þöirf þína, 
en ekki tómleika þinn. 

* 

0 g vei’tu glaður með vini þírium og njóttu 
með honum lífsins. 

Því að í döggl ítilla hluta firinur sálin 
morgun sinn og endurnærist. 


142 


• • 








ÚM SAMRÆÐUR 


OG PRÆÐIMAÐUR nokkur sagði: 

4 

Talaðu við oklau' um samræður. 

Og hann svai*aði og sagði: 

Þið talið, þegar hugsanirnar nægja ylck- 
ui’ ekki lengur. 

Og l^egar þið getið ekki lengur dvalizt 1 
einveni sálarinnar, farið þið að lifa á vör- 
unum, og orðin verða ykkur afþreying og 
skemmtun. 

Og margt í ræðu ykkar hálf drepur hugs- 
unina, því að hugsunin er fugl, sem í búri 
orðanna kann að blaka vængjum, en getur 
ekki flogið. 













Til eru i)eir, sem leita hinna málgefnu af 
ótta við að véra einir. 

í þögn einvertinnar s já þeir andlega nekt 
sína og flýja. 

Og til eru þeir, sem segja í hugsunarleysi 
sannindi, sem þeir skilja ekki sjálfir. 

Og til ei*u þeir, sem þekkja sannleikann, 
en segja hann ekki í orðum. 

í bxgóstum slíkra manna dvelur andinn 
í 1 jóðrænni þögn. 

ú * 

Þegar þú mætir vini þíhum á veginum 
eða á torginu, láttu þá anda þinn bæra var- 
irnar og stjói’na tungunni. 

Láttu hina innri rödd ná eyrum sálar- 
arinnar, því að sál hans mun minnast sann- 
inda hjarta þíns, eins og menn minnast 
víns, þó að litur þess sé gleymdur og bikar- 
inn brotinn. 




144 





UM GLEÐINA 

ÞÁ GEKK FRAM einsetumaðui' nokkur, 
sem kom einu sinni ár hvert til borgarinnar 
og sagði: 

% 

T alaðu við okkur um gleðina. 

Og hann svaraði og sagði: 

Gleðin er frelsissöngur, en hún er ekki 
frelsi. 

Hún er útsprungið blóm langana ykkar, 
en hún er ekki ávöxturinn. 

Hún er djúp, sem ákallar himininn, en hún 
er hvorki dýpið né hið háa. 


145 




Hún er fugl, sem flýgur úr búri sínu, en 
hún er ekki himinvídáin. 

Já, á allan hátt er gleðin frelsissöngur. 

Syngið hann af öllu hjarta, en seljið hon- 
um ekki sál ykkar. 

Sum ungmenni leita gleðinnar einnar og 
verða fja*ii* ámæli og fordæmingu. 

Ég dæmi þau ekki. Ég vil láta þau leita. 

Þau munu f inna gleði, en ekki hana eina. 

Hún á sér sjö systur, og hin sízta þeirra 
er fegurri en gleðin. 

Hafið þið ekki heyrt um manninn, sem 
gróf upp jörðina í leit að rótum og fann 
dýrmætan f jársjóð? 

Og sumir öldungar minnast gleðinnar 
með iðrun líkt og yfirsjóna, sem mönnum 
verður á í ölæði: 

En iðnmin er þoka andans, en ekki heið- 
ríkja hans. 

Þeir ættu að minnast gleðinnar með þakk- 
látum hug líkt og uppskei’u liðins sumars. 

Ef þeim er samt fróun í iðruninni, lofum 
þeim þá að n jóta hennar. 


Og til eru þeir, sem komnir ei*u af æsku- 
skeiði og hættir að leita, en ei*u ekki nógu 
gamlir til að lif a í endurminningunni. 

Og í ótta sínum við að leita og minnast 
ganga þeii’ fram hjá gleðinni til þess áð 
syndga ekki gegn andanum. 





En jafnvel þeir gleðjast og njóta þess að 

4 

ganga fremstir á vegi siðferðisins. 

Og þannig f inna einnig þeir f járs jóð, þótt 
þeir með skjálfandi höndum graf i ef tir rót~ 
um. 

En segið mér, hver er sá, sem getur syndg- 
að gegn andanum? 

Getur næturgalinn storkað næturkyrrð- 
inni eða eldflugan stjömunum? 

Og getur logi þinn og reykui' orðið byrði 

4 

á herðum vindsins? 

Halda ménn, að andinn sé lygn tjörn, sem 

/ • 

hægt sé að grugga með staf ? 

Oft byrgið þið með sjálfsafneitun ykkar 
langanii' ykkar inni í afkimum sálarinnar. 

Hver veit, nema það, sem þið þykizt haf- 
in yfir, bíði ykkar á morgun? 

Jafnvel líkaminn þekkir erfð sína og rétt- 
láta þörf og verður ekki blekktur. . 

Og líkaminn er harpa sálarinnar. 

Sum ykkar slá á þá hörpu f agurt lag, aðrir 
falska tóna. 


Og nú spyrjið þið: 

Hvemig eigum við í gleði okkar að greina 
milli góðs og ills? 

Gangið út á engið og inn í garðinn, og þið 
munuð sjá, að það er gleði býflugunnar að 
safna hunangi blómsins. 

En það er einnig gleði blómsins að gefa 
hunang sitt. 


147 





Því að býflugunni er blómið uppspretta 
lífsins, og 1 blóminu er býflugan sendiboði 
ástarinnar, og það er þörf þeirra og gleði 
að gefa og þig'gja. 

Synir og dætur Orphalesu, líkizt í lífs- 
nautn ykkar blómum og býflugum. 



UM FEGUKÐINA 


OG SKÁLD NOKKUKT SAGÐI: 

Segðu okkur frá fegnrðinni. 

Og hann svaraði: 

H vai* ættir þú að leita fegurðar og hvérnig 

i 

ættir þú að finna hana, ef hún sjálf er ekki 
vegur þinn og leiðarljós? 

Og hvemig* ættir þú að yrkja um hana, 
ef hún er ekki vefari orðsins? 


. • ♦ ♦ 


Mæddir menn og þjáðir segja: 
„Fegurðin ei'ljúf og mild. 

Eins og ung* móðir, hálffeimin ídýi*ð sinni, 
stígur hún niður meðal vor". 

Og hinir kappsfullu segja: 






„Nei, fegurðin er eitthvað ógurlegt óg 
máttu^t. 

Eins ogstórviðri hristir hún jörðina undii’ 
fótum okkar og himininn yfir höfði okkar“. 


Þreyttir menn og lífsleiðir segja: 

„Fegurðin er mjúk og lágróma rödd. 

Hún talar í sál okkar. 

Rödd hennar fellur inn í þögn okkar eins 
og dauft 1 jós, sem skelfur af ótta við skugg- 
ann“. 

■ . 1 

En hinir friðlausu segja: 

„Við höfum heyi't kall hennar milli f jalla, 
og í rödd hennar voru ofnir hófaskellir, 
vængjagnýr og öskur ljóna“. 

Á kvöldin segja útverðir borgarinnar: 

m 

„Fegurðin mun rísa í austri í líki morgun- 
gyðjunhar". 

Og í erfiði dagsins segja verkamenn og 
vegfarendur: „Viðhöfum séð hana lúta yfir 

jörðina úr gluggum sólsetursins". 

• é ■ - . 

, * 

* ■ 1 . J ** 

Og á vetrum segir bóndinn: , 

„Hún mun koma yfir roðnándi fjalls- 
hnúka með vor í faðmi". 

Og í önnum sumarsins segja kaupamenn- 
irnir: 

„Við höfum séð hana dansa í fallandi 
haustlaufi með jómfrúmjöll í hári“. 

* " í 

Allt þetta hafið þið sagt um fegurðina, 

160 


r 



og þó töluðuð t>ið ékkí um hana, heldur tim 
þörf, semekki var fullnðegt. 

Og fegurðin er ekki þörf, heídur leiftur 
guðdómsins. 

Hún er ekki þórsti eða fátækt, sem biðst 
afsökunar, heldur er hún sál, slegin eldi, 
hjarta, heillað af töfrum. 

Hún er ekki m ynd, seiii inénh sjá, eða 
ljóð, sem þeir heyrá, heldur ér hún mynd, 
sem lifir í hjartanu, þótt áugúnum sé lok- 
að, og ljóð, sem ómar í sálinni, ; þó að eyrað 
nemi ekkert hljóð. 

Hún er ekki safinn bak við skorþinn börk 
eða vængjuð ránfuglskló, heldur er hún 
garður, sem aldréi föliiar, og hópur énglá, 
sem fIjúga að eilífu. 

Synir og dætur Orphalesu, fegurðin er 
lífið, þegar lífið tekur blæjuna frá helgu 
andliti sínu. 

En þið eruð lífið og þið éruð blæjan. 

Fegurðin er eilífð, sem horfir á sjálfa sig 
í spegli. 

E n þið eruð eilífðin og þíð eruð spegill- 




í 


Efnisyfirlit 


L LJÓÐ ÚR VERU V: / 

TENÍNGTJM KASTAÐ J.'a .. bls. 7 

KASHÐ EKKI STBENtrM .'... .V....i^ 8. 

. ÚTG3SFANDINN ..i. -r 0 

:' KVÆÐI UM POLL .' — 10 

ntíÐUR .. — 11 

TIL ÞÍN .. — 32 

•'! A'JÓLMÍÓTT ...:. — 14 

■ É . " A 

' *• a f ■ -p- * . ■ , 

i 

II. MYNDRÍM 

<C- 'npíNDKfor'..:. — io 

HIÐ FULLKOMNA .. — 20 

•VOIÍ . — 22 

k 

b , *•• -V’ ■■ . i ' 

■ ■ 

III. OKTÓBERLJÓÐ 


. . • MORGUNN • . — 27 

DAGÚR ..;. — 28 

2C.VÖLD . — 30 

NÓTT . — 31 

JÖI«0 . — 33 

SÆR ..'. — 33 

HIMINN .. — 36 

LÍP ...'. — 33 

.’TVÖ BLÓM .'.. — 39 

i FUéTTÐ RAUÐA . — 41 

HÖLLIN HVÍTA . — 43 

HINN ÓÞBKKTT GUÐ. . ~ 45 

= ST.JARNA SPEKTNNAR .....>. — 47 

HRYNUR LAUP . — 49 

SPTNXTNN OG KAMINGJAN . — 50 


IV. ÓRÍMUÐ LJÓÐ 


AÐ STRÍÐI LOKNTT . — 55 

ÞÚ, SEM ÁT*nR ALLAN HEIMZNN ......... — 55 

SJÁ ÞESSI RAUÐU SKÝ . — 57 

ÞAR SEM SPBK3NGARNIR . — 58 

SOíTÐ ÉG HEP . — 59 

PORMAÐUR ÚTHLUTUNARNEFNDAR _ ~ ‘ 61 

AÐ KOSNINGUM LOKNUM .. ~ 62 


































I- 


££ 

m 

ES 

E 

p 


JLlZFErTJLL J_P_# JU X h-XT 

áo {æsæiac. 

LÍbU^JjQgOTJ^ 
SÍQIír AS aAÍH' 

HVÍM 6 &miÆ 

T.flTEiT - 
BETLAJU_Í EAi 
í M ui'i'iiftíTílí 

* ^i. ^ , n_iL_i -ffU 

_ GK'jíCÍfrÁ _ 0£rÓÖ^_• -1 r # r 1 n * l iP_• • 4 4 - 

-lJU-t.t-l-kJ->->J-tJ.>J.>-« -»•-•» t-v ■ « |,«J » - q 

,AíJ^lSiO a_*i.É4J 4 44J 4 4:'*** 33 

*i -■ -‘-r^ -i-.ii ■r-^. -H >■ . AdjyLBJ -‘- J .J»,JUBJ_ 

SJ)!Í ^-^'-*.-r-«-i j-r^ _^»_r i ri *•****,.+ '—" ^QP 

jk 9 j a jlji r ■ r t ejijt r -í r J i ^ _ífr “Lr t *J>4 " I DX 


CTjpgiM i Ji f r jt 1 i ■ z ifl—ppppp^^ ^pi j f 

!» 3 WP?IÉli' 5 »SRfllflP^M^^^M^^^H^HB^BEj 


P7s fli iw m s *£ MlUt. 

■■■ fi - - r m - - r 'i' - 'r'- H H 'H 4 J ■*> fa t ■ J 1 -*■ 14 1 ,lÍ2fl 

_p_S_ii.ii_S.i- OJ_B_ 1. J_ «<_■ _|i_LJU_M_JLI_l Li_TJ J IJ. k.« .T J35 


HFM íHjÆSH; 'OS 


J* t ■ ^ 1 f 4 .* k ú D- . M t 4 


l'frft fl^j^lHTifc £ £ 


m 





















